SA 


Æfiminning- 


stúdents og alþingismanns 


Guttorms Vigfússonar 


að Arnheiðarstöðum í Fljótsdal. 


Gefin út á kostnað barna hans. 


a 


'/ Pr 


{ LANDSBÓKASAFN 
NS — 
A 


St 


Akureyri 1657. 


Í prentsmiðju Norður - og Ansturamdæmisins, 


af H. Helgasyni. 


Eð 


að 
áð 


Guttormur Vigfússon fæddist 17. nóvemberm. 1804 
á Valþjófsstað í Fljótsdal. Faðir hans var Vigfús 
prestur á Ási og síðan á Valþjófsstað, Ormsson 
prests til Gunnarsholts og Keldna, Snorrasonar 
prests á Mosfelli í Grímsnesi og Görðum á Akra- 
nesi, Jónssonar prests á Mosfelli, Snorrasonar, 
Jónssonar, Ormssonar sýslumanns í Eyjum í Kjós, 
Vigfússonar. Móðir Guttorms sál. var Bergljót 
Þorsteinsdóttir prests á Krossi í Landeyjum. — 
Hann ólst upp heima hjá foreldrum sínum. Ár- 
ið 1816 tók faðir, hans Sigfús stúdent Árnason, 
er seinna varð aðstoðarprestur á Dvergasteini, 
til að kenna {sonum sínum. Síðan var Gutt- 
ormur 3 vetur til kennslu hjá Guttormi prófasti 
Pálssyni á Hólmum. þá tók sjera Vigfús Guð- 
mund stúdent Jónsson, er seinna varð djákni á 
Grenjastað, til að kenna sonum sínum heima. En 
haustið 1823 sendi hann Guttorm suður til Guð- 
mundar prests Bjarnasonar, sem þá var aðstoðar- 
prestur til Garða á Alptanesi. 'Vorinu eptir út- 
skrifaði Guðmundur prestur hann. Er „testimo- 
nium“ hans gefið 1. júním. 1824 á Svalbarði 
á Álptanesi. þar segir svo, að Guttormnr hafi 
haft farsælar gáfur og gott minni og verið hinn 
ir 


4 


siðprúðasti. Enda var þetta sama álit allra, sem 
höfðu kennt honum. Ekki voru gáfur hans neitt 
sjerlega fljótar. Snemma bar á því, að hann var 
hagur og hugvitsamur, og sáust þess jafnan merki 
meðan hann lifði. 

Þegar hann var útskrifaður, fór hann heim 
til föður síns, er þá var kominn í elli sinni 
að Arnheiðarstöðum, og hafði fengið að afhenda 
aðstoðarpresti sínum, Stepháni prófasti Árnasyni, 
Valþjófsstaðar prestakall til umsjónar. Árið 1826 
kvongaðist Guttormur og gekk að eiga Halldóru 
Jónsdóttur vefara, þorsteinssonar prests á Krossi 
í Landeyjum. þá byggði og Vigfús prestur syni 
sínum hálfa Arnheiðarstaði móti sjer, en hafti þó 
sjálfur ráð, fyrir flestu, með því hann var sjálf- 
ur einn mesti búmaður eptir þeirrar tíðar hætti, 
og hafði lagað mjög hina eldri búskaparaðferð í 
sinni sveit. Nokkra seinna byggði hann Guttormi 
alla jörðina en áskildi sjer hálf afnot hennar 
meðan hann lifði. Vorið 1835 lagðist sjera Vig- 
fús í kör hálfvisinn; tók þá sonur hans við öll- 
um jarðar umráðum og annaðist föður sinn þang- 
að til hann andaðist 12. septembm. 1841. Ept- 
ir.það bjó hann einn á jörðunni til dauðadags. 

Nokkru áður enn hann kongaðist hafði hann 
átt dóttur við ungum kvennmanni. Sú dóttir 
hans er nú kona í Fljótsdal. Hann lifði í ástúð- 
legu hjónabandi saman við fyrri konu sína 26 ár. 


5 


Þá andaðist hún 8. nóvemberm. 1852. þau höfðu 
átt saman 14 börn, og lifa átta þeirra enn, fá 
frumvaxta. Einn sonur hans er kvongaður og 
búandi á Arnheiðarstöðum. Annað sinn kvong- 
aðist Guttormur 30. júní 1854 og gekk að eiga 
Kristínu Jónsdóttur, prests á Hofi í Álptafirti, 
Bergssonar prests á Stafafelli. þau áttu saman 
lson, semlifir. Litlu síðar andaðist hún 28. júlím. 
1855. Eptir það lifði hann ekki nema rúmt ár. 
Þegar faðir hans var andaður árið 1841, og 
hann varð einn um ráðin, fór hann algjörlega að 
hressa við ábýlisjörð sína og bæta búskapinn með 
Bóru móti Í sumu enn áður var títt. Sýndist þá 
brátt að hann var afbragð flestra annara í bú- 
skapi og ljet sjer fremur mörgum öðrum annt um 
að efla húsæld og vellíðan meðbræðra sinna. 
Oss virðist ekki standa minni heill af því fyr- 
ir heilar sveitir og jafnvel heilt land, að gjörast 
forgöngu- og hvatamaður annara í því, sem eflir 
velgengni manna, skynsamlega og ráðdeildarsama 
bústjórn og meðferð á öllu, sem skaparinn gefur 
mönnum til gagns og gleði í lífinu — oss virð- 
ist ekki minni farsæld standa af þessu, en þó 
menn standi vel í einhverju embætti. Með því vel- 
líðun hverrar þjóðar þarf að eiga sjer rót á hverju 
heimili hennar, þá getur fyrst góð embættastjórn 
orðið til fullra nota, þegar hverr vandar sig 
ag hverr búandi stendur sómasamlega í sinni 


6 


stett. því þykir oss líka vert að minnast hjer á 
búskap og heimilisstjórn Guttorms sál. og afskipti 
hans af hag annara. 

"Hann sá glöggt að enn var margt ólag á bú- 
skaparháttum manna, jarðirnar höfðu margfalt meiri 
gæði fólgin í sjer, enn menn höfðu þekkt og not- 
að, og fjenaðurinn gat orðið langtum betri, enn hann 
hafði reynzt. því fór hann að bæta fjárkyn sitt 
snemma í búskapnum og sýndi öðrum að þetta 
var auðvelt. Enda átti hann lengi eitthvert bezta 
fje, þangað til fleiri tóku sömu ráð og komu upp 
jafngóðu. það var eitt ráð, sem hann tók upp 
fyrstur manna á austurlandi, svo vjer vitum, að 
láta allan gamlan ásauð og þann, sem var ljett- 
vægur til málnýtu eða Óálitlegur til undaneldis, 
ganga geldan eitt ár og skera síðan. þetta ráð 
hafa mjög margir búendur tekið upp hjer um 
sveitir og haft mikið gagn af. Einstakir menn 
munu hafa borið við, áður enn Guttormur að hleypa 
vatni á engjar, en engir á tún hjer um sveitir. 
Hann sá þetta ráð mundi vera hinn fljótasti og arð- 
mesti jarðabóti, svo þær gæti borið fleiri gripi; 
því lagði hann mikla stund á það og gjörðist í 
því fyrirmynd annara. þegar hann fjekk umráð 
yfir ábýlisjöró sinni, mátti fá þar í meðal ári 
tæp Ó kúafóður af töðu; en seinustu búskap- 
ar ár hans fjellu af túninu til jafnaðar 14 kúa- 
fóður. — Því hann leiddi vatn yfir það allt og 


- 
“ 


hafði stækkað það meira enn um helming, með þessu 
og annari ræktun. Útengið bætti hann líka, eins 
og kostur var á, svo jörðin bar nú meira, en 
hálfu meira sauðfje, við það er áður var, og þó 
langtum betur haldið nú, en fyrr. — þegar hann 
var búinn að koma vatnsveitingum sínum í lag 
og þær annir minnkuðu, fór hann að koma upp 
jarðeplarækt hjá sjer, fyrstur manna hjer um sveit- 
ir, svo nokkuð kvæði að. þetta heppnatist hon- 
um síðan betur, enn flestum öðrum, og fjekk allt 
af síðustu árin hjer um 30 tunnur jarðepla hvert 
haust. Nú fór hann að leggja hug á útlenda jarða- 
rækt, fjekk sjer áhöld til hennar og jarðyrkju- 
mann til að plægja hjá sjer og öðrum. Svo reyndi 
hann að sá jarðeplum og korni í plægða reiti og 
heppnaðist hvorttveggja allvel. því öll aðferð 
hans við þetta var eins og í öðru ráðdeildarleg 
og umhirðusöm. 

En hann ljet sjer það ekki vera nóg, þó hann 
byggi vel sjálfur og sýndi öðrum góða. búskap- 
arháttu, heldur lagði hann jafnframt alvarlega hug 
á, framar flestum öðrum, sem vjer höfum þekkt, 
að meðbræðrum sínum færi líka fram og hagur 
þeirra batnaði. Hann hvatti aðra til að taka sömu 
ráð, og hann hafði sjálfur reynt, eða önnur, sem 
vel áttu við Á jörðum þeirra, og gekkst eptir að 
byrjað væri framkvæmdunum. Árið 1850 stofn- 
aði hann vorfund í Norðurmúlasýslu og hjelt slík- 


8 


um vörfundum uppi meðan hann lifði við bæri- 
lega heilsu. — þeir voru fyrst stofnaðir til að 
undirbúa alþingismál, en snjerust brátt að búskap- 
arhag manna. þá fylgdi hann kappsamlega að 
því, að stofnuð væri jarðabóta eða búnaðarfjelög 
í sveitunum, til að koma í verk ýmsum endur- 
bótum, er lagað gæti búskap manna og eflt vel- 
líðun þeirra. Sjálfur kom hann á, meðal enna 
fyrstu, jarðabótafjelagi í sinni sveit og var jafn- 
an formaður þess. Hann stuðlaði líka til þess 
að koma á verglunarsamtökum, hvar sem hann 
gat, einkum í sinni sveit; og varð þar töluverð- 
ur hagur að þessum tilraunum, eins og hinum í 
jarðabótafjelaginu. Opt reyndi hann til að hvetja 
menn til að gjöra samtök að stofna búnaðar- 
skóla, en þær tilraunir urðu árangurslausar. 
Árið 1838 stofnaði hann bindindisfjelag) í 
sinni sveit; eyddi það um hríð nautn áfengra 
drykkja að mestu leyti í því byggðarlagi Hann 
átti jafnan bezta þátt í ymsu góðu skipulagi, sem 
komst á í hans sveit, framar enn í sumum öðr- 
um, því hann var hygginn í tillögum sínum og 
hinn góðgjarnasti, enda lagði allan hug á, að sem 
flest gæti staðið gott af sjer. — Margir leituðu 
ráða til hans, sem einhverr vandi var á hendi; 
og þótti það jafnan verða að bezta hvarfi. 
Hann var sáttamaður í Fljótsdal 12 ár. þeg- 
ar alþing var sett, var hann kosinn varafulltrúi 


g- 


og sat 2 þing 1847 og 49. Seinna árið var hann 
kosinn þjóðfundarmaður og: sat það þing 1851. 
Ári seinna var hann enn kosinn alþingismaður, 
en fór ekki á þing 1853, því þingköllun hans 
kom þá ofseint. En árið 1858 varð hann að 
segja af sjer þingreið vegna heilsuleysis. 

Ekki vitum vjer til að hann sækti um prests- 
embætti, sízt á seinni árum sínum; en hitt vit- 
um vjer, áð hann hafnaði því, þó hann ætti kost 
í að fá það. Samt æfði hann sig alla tíð nokk- 
uð í guðfræði; eptir að hann varð stúdent svar= 
aði hann lengst af spursmálum byskupa í guðfræði, 
prjedikaði opt og hjelt tækifærisræður, þegar ástvin- 
ir hans fjellu frá?. — Lýstu þær allar guðræki- 
legu hugarfari hans, viðkæmu 'og blíðlyndu hjarta 
og geðjuðust mönnum vel. - Opt spurði hann ungl- 
inga, svo prýði þótti á, og innrætti þeim kristi- 
legt hugarfar og siðprýði. — Nokkrar greinir eru 
til eptir hann prentaðar í dagblöðum, og í Nýjum 
Fjelagsritum érn „rtgjörðir um jarðeplarækt og 
vatnsveitingar, sem hánn hefur ritað. 

Guttormur sálugi hafði farsælar gáfur, eins 
og áður er sagt, var hugvitssamur og skynsam- 
ur-og glöggur að sjá hvað bezt hagaði í hverjum 
hlut, sem stuðlaði til að efla sóma og gagn manna. 
Ljett var honum um mál, en stundum fremur 


æflágripi. 


2) Vjer munum látá eina tækifærisræðu hans fylgja Feiti 


10 


langorður, og huxunin þótti ekki svo ljós, þegar 
hann talaði um þau mál, sem mönnum voru lítt 
kunnug. Hann var bráðlyndur maður, mjög við= 
kvæmur og hinn hjartabezti. þó kunni hann 
vel að stýra geðsmunum sínum, einkum á seinni 
árum, hve nær sem það átti bezt við, en hlífð- 
ist þó ekki við að vandlæta um það, sem ekki 
sómdi. Guðhræðdur maður var hann og trúar- 
styrkur, þakkaði Drottni af hrærðu hjarta allt 
meðlæti, en bat mótlætið með þolinmæði. Um 
þetta vitnuðu jafnan orðræður hans. það mátti 
líka skilja af ýmsum ræðum, sem hann samdi og 
stökum, sem hann orti endur og sinnum, því 
hann var dálítið hagmæltur.  Vjer setjum hjer 
2 smákvæði eptir hann, sem vjer minnumst, og 
einn af vinum hans hefur sent oss með hans 
eiginhendi. 


Á gamlárskvöld 1853. 
Íhugun Guðs handleiðslu á mjer umliðna æfi. 


1. Ó! hvað stór er ástin þín, alheimsbóla stýrir! 
speki þín mjer skærust skín í skugganum þar 
eg hýrist. 

2. Mjer er ekki mögulegt miskun þinni lýsa. 
Hjartað fær þú, Faðir! þekkt, er fegið vill þig prísa. 

3. Ól hvað furðu frábær er föðurást þín, Drott- 
inn! æfin mín þar öll um ber ótvílugan vottinn. 

4. Ungan lagðir á þitt brjóst, orði þínu nærð- 


1l 


ir, "aldraður svo að leynt og ljóst lofgjörð þjer 
eg færði. 

5. þú hefir satt og svalað mjer á sannleiks orði 
ta, og allsháttaðri auðlegð hjer ást þín rjeði 
bæta. 

6. þú hefir leitt mig lífs um stig með lukku 
og þrautum bæti, að: eg jafnan elski þig og æðri 
sælu næði. 

7. þú hefir leitt og lagað mig, með ljúfu 
ástargeði að yfirgefi' eg aldrei þig, þó afvega 
ganga rjeti. 

8. þessa fórn eg færi þjer, faðir! af geði:hlýu, 
árin mín þá uppfyllir átta og fjörutíu. 


Man eg! 
Endurminning á gamlaársdag 1853, 
1. Man. eg minn mætan föður, 

man eg ágæta móður. 
Man eg unnustu og elsku 
allra bezta eg festi. - 

2. Man eg mín blessuð börnin, 
brott: hjeðan flutti Drottinn. 
Man eg vinina völdu, 

á vist sem eru með Kristi. 

3. Man. eg ástina öfl'ígu 
óbrjálaða án. tálar. 

Man eg tryggðina traustu, 
€r tengir 083 ;saman lengi. 


12 


4. Man eg helmyrkrin hörðu 
og hrollinn, sem þau ollu. 
Man eg kveðjurnar kærstu 
og kossa með tára fossi. 

5. Man eg þá, Guð minn góður! 
hvað gott var að finna Drottinn. 
Man eg himinljós hærstu, 
er hugga æ hjartað hnuggið. 

6. Man eg heitin Krists helgu 
og hjálpar orð gefin forðum. 
Man eg bústaðinn bezta 
búinn Guðs vinum trúu. 


Vjer vitum ekki betur enn honum heppnaðist 
allt vel, sem hann byrjaði í búskapnum og öðru, 
og kæmi öllu í verk, sem hann lagði mikinn huga á. 
því hann var fastlyndur, hygginn og framsýnn 
og hinn bezti húsbóndi, stjórnsamur og nærgæt- 
inn að ætla hverjum það verk, sem hann var 
helzt maður til, og bar mikla umhyggju fyrir 
heilsu og vellíðan hjúa sinna. Hann var glaður 
og bliðlyndur við fólk sitt og vann allt, sem kost- 
ur var á með góðu, og vandaði þó um og ljet 
taka til sín, þegar þess þurfti. Enda brast honum 
aldrei nóg þjónustufólk. Hann var ætíð hinn á- 
stúélegasti við konur sínar og börn og bar al- 
varlega umhyggju fyrir vellíðan þeirra. Gestris- 
inn var hann og mannúðlegur við hvern, sem til 


13 


hans kom, og við vini og kunningja var hann ein- 
hverr hinn blíðasti og yndislegastii maður heim 
að sækja. 
Sjúkdómur sá, sem dróg hann til dauða, byr- 
jaði Í fyrstu af snöggum kulda eptir mikinn hita — 
að því, er hann sagði oss sjálfur — og voru 
mörg ár síðan. Hann tók móti heyi í hlöðu og 
var ákaflega sveittur. Um kvöldið gjörði á kulda- 
næðing. þá kom maður, sem átti erindi við hann 
og kallaði hann út úr hlöðunni. þeir stóðu æði 
stund úti. Næsta dag var Guttormur altekinn með 
styngjum og máttleysi, köldu og hita í öllum lík- 
amanum. þessi veiki varð þung og langvinn og: 
settist mest að brjóstinu og undir síðurnar. Ept- 
ir þetta var hann jafnan heilsulítill og lagðist opt 
hættulega, einkum ef hann varð fyrir snöggum 
umskiptum hita og kulda. Beztu heilsu sagtist 
hann hafa á ferðum, þegar hann reið góðum hesti; 
en hann átti reiðhesta jafnan afbragðs góða og 
kunni manna bezt að fara með þá. Haustið 1854 
varð hann fyrir kulda og hrakningi á heimleið úr 
kaupstað og veiktist á eptir með flugtökum, hita 
og verk undir síðunum. þó Jljetti honum nokkru 
seinna, svo hann var optast á róli um veturinn. 
Þá veiktist seinni kona hans af brjóstveiki og 
andaðist um vorið, nokkru eptir barnsburð. Hann 
fylgdi henni með þjáningu til grafar og þyngdi 
síðan. Mánuði seinna fjekk hann ákafan blóð- 


14 


uppgang, sem eyddi mjög kröptum hans. þó 
þetta aðkast rjenaði eptir nokkra daga, var lík= 
aminn máttfarinn og mjög Veikur einkum fyrir 
brjósti og undir vinstri síðu. Hann þjáðist opt 
af hósta með uppgangi, sem virtist koma frá 
meinlætum.  Lífsaflið smáminnkaði þangað til 
hann fjekk blítt og rólegt andlát hinn 12. sept- 
emberm. 1856. Viku áður hafði hann kallað öll 
börn sín til:sín, talaði fyrir þeim nokkrar fag- 
rar lífsreglur, kvaddi þau hvort eptir annað og 
fól þau Guði. 

Stutt skýrsla um fráfall og útför Guttorms 
sál. stendur í Noróra, 78.— 79. blaði. 


Skrifað í marzm. 1857. 


Sigurður Gunnarsson. 


15 


Húskveðja yfir líki 


prestskonunnar þóru Jónsdóttur í Vallanesi, 
eptir 
Guttorm stúdent Vigfússon. 


Náð og friður af Guði vorum Föður sje með 
öllum hjer nálægum, sem elska Drottinn vorn 
Jesúm Krist! 

Háttvirtu og heiðruðu náungar og vinir! 
Jafnvel þó jeg finni glöggt að jeg er ei fær um 
að tala í þetta sinn, og það í áheyrn jafn verð- 
uglegs samkvæmis, sem hjer er nú, og við eins 
mikilvægt tækifæri, sem það, er kallað hefur oss 
saman úr ýmsum áttum á þenna stað, þá get jeg 
samt ei bundizt þess. Hluttekningin, sem nú býr 
mjer í brjósti, elskan og þakklætið, sem eg er 
um skyldugur þessu heiðraða húsi, knýr mig til 
þess. — Elskanlegir! ljáið mjer því litla stund 
yðar góðlúst eyra og vægðarsama upptekt á fá- 
einum orðum, er jeg dirfist nú að frambera í nær- 
veru yðar! Aldrei finnum vjer eins glöggt til 
þess, hvað veikar og vanmegna skepnur vjer menn- 
irnir erum og sjálfum oss ónógir,, eins og þeg- 
ar hersveitir mótlætinganna sækja að oss Á einn 
eða annan hátt, þá heilsan bilar, kraptar vorir 


16 


þverra, vinirnir fækka, eða eitthvað það að ber, 
sem tálmar vorum fyrirtækjum og áformum, stöðv= 
ar vorar framkvæmdir og sviptir oss eða raskar 
venjulegri rósemi, unun og gleði. - þegar svona 
er einhvern veginn ástatt fyrir oss, þá er eins og 
allt ætli áð sameina sig til að yfirbuga oss. þá 
leita efasemdirnar með tvöföldum ákafa á oss, er 
vjer erum sem veikastir fyrir á einhvern hátt. 
Aldrei er mannlegu hjarta meiri þörf á gutlegri op- 
inberun, heldur enn þegar þannig er ástatt fyrir 
oss, aldrei meiri þörf á að geta fundið Guð og kann- 
ast við hans vísdómsfulla og gæzkuríka stjórn og 
nákvæmu afskipti af högum vorum, hvers út af 
fyrir sig. Sannarlega værum vjer vesælastir allra 
Guðs skepna á jörðinni, ef vjer ekki þekktum þetta 
og könnuðumst ekki við það; ef vjer ekki þekkt- 
um neitt æðra, sælla og betra, enn það, sem vjer 
höfum nú við að búa; ef vjer hefðum ekkert hæli 
að flýja í, þegar í raunirnar rekur, engan staf að 
styðjast við, engan stólpa að hallast að og hvíla 
við vor sorgmæddu og örþreyttu höfuð, á hinni 
vondu og þungbæru tíð, á hinum erviða degi 
neyðarinnar. 

Lofaður veri því hinn eilífi brunnur miskun- 
semdanna, sem ekki hefir látið sig vera án vitn= 
isburðar fyrir oss, sem búum á þessum útskaga 
veraldarinnar, hann sem af óumræðilegum kærleika 
einum vildi ekki, að. vjer skyldum lifa hjer í von- 


17 


arlausu og kveljandi ásigkomulagi, heldur hefir 
kveikt og glætt ljós trúar og vonar“ í hjörtum 
vorum, fyrir sinn elskulegan son Jesúm Krist, 
sem hann gaf öllum heimi og oss til líknar og 
frelsis, svo vjer fyrir hann þekkjum nú Föðurinn 
á himnum, þekkjum tilgang vorrar tilveru hjer, og 
vora ákvörðun síðarmeir; þekkjum og könnumst 
við að mótlætingar þessara tíma eru ekki þess 
verðar, að þær metist nokkurs í samanburði við 
þá dýrð, sem sítar skal við oss opinber verða, 
og getum því fundið huggun og gleði mitt í sorg- 
um, þrautum og þjáningum þessa heims, með því 
vjer getum sjeð hjer morgunroða eilífðarinnar og 
fundið forsmekk þeirrar sælu, friðar og fagnað= 
ar, sem bíður vor annars heims. 

Æ mínir háttvirtu náungar og vinir!  Vjer 
skulum þá ekki kasta stafnum, þegar ríður hvað 
mest á að styðja oss við hann.  Vjer skulum 
safna oss forða af hinum lífkröptugu orðum Frels- 
ara vors, þeim er hann gaf oss til huggunar og 
styrkleika í því ásigkomulagi, sem vjer erum nú. 

Ó, elskanlegir! Vjer skulum flýja til hans, 
sem er vegurinn, sannleikurinn og lífið, kasta oss 
í hans miskunar arma og halla vorum þreyttu 
höfðum að hans blessuðu brjósti. 

Guð hjálpi oss öllum, amen! 

Vjer vitum öll, sem hjer erum samankomin, 
hvílíkt mótlæti og hryggðarefni er nýborið að hönd- 


18 


um þessu heiðraða húsi. Vjer getum með sanni 
sagt að það er harla mikið og má reiknast með- 
al hinna þungbærustu, þegar vjer lítum til þess, 
sem næst er fyrir hendi. því hjer liggur nú 
frammi fyrir oss, innan þessara skuggalegu fjala, 
andvana líkami hinnar ágætu og merkilegu hús- 
móður þessa heimilis „madömu“ þóru Jóns- 
dóttur, sem burtkallaðist hjeðan nóttina milli 
hins 18. og 19. þessa mánaðar, eptir 6 daga harð- 
asta og bitrasta dauðastríð. 

Um leið og vjer minnumst nú þessa sorgar 
atriðis, er lætur oss finna til þungbærrar hryggð- 
ar og pressar út af oss beizk saknaðar tár, vilj- 
um vjer einnig oss til huggunar, endurminnast 
með fám orðum hinna helztu fullkomleika og frá- 
bæru kvennkosta þessarar vorrar burtsofnuðu heitt 
elskuðn systur, þeirra dyggða, sem skynu svo 
fagurt á henni alla hennar lífdaga, í hennar marg- 
háttuðu lífskjörum, og sem auðkenndu svo fagur= 
lega líf. hennar, að hún, eptir rómi allra þeirra, 
sem hún umgekkst, eða hafði kynni af, og jafn- 
vel á fjarlægum stöðum, var álitin að vera af- 
bragðskona og eitt fegursta blóm ættar sinnar, í 
orðsins fyllstu merkingu. 

Hvert heldur sem litið er til hennar sem 
ektamaka, móður, húsmóður, náunga eða vinar 
komu hvervetna í ljós og skynu hjá henni á feg- 


19 


ursta hátt, fullkomleikar hennar, kvennkostir og 
dyggðir. 

Hún, sem runnin var af hinni auðnusælu 
rót Jóni og þóreyju (er margir af ess þekktu) 
reyndist, eins og öll þeirra börn, frábær að sál- 
ar og líkams þreki og atgjörfi, enda raktist furð- 
anlega úr því alla hennar æfi. því þó Guð bless- 
aði hana með einu lífs afkvæminu eptir annað, 
því árlega, eptir að hún gekk í heilagt hjónaband 
með hennar, nú særða og sártharmandi, heiðraða 
ektamanni, og þrátt fyrir það, þó Guði þóknað- 
ist að láta hana, snemma á æfinni kenna á van- 
heilsu og svipti hana síðar að miklu leyti heils- 
unni, svo hún varð tímum saman að halda við 
rúmið, gekk hún þó ætíð, þá af henni bráði eta 
þá hún hafði náð aptur nokkrum styrk, til sinna 
margháttuðu skyldu starfa, sem á henni hvíldu, 
sem ektamaka, móður og húsmóður, með þeirri 
rósemd og glaðværð, ást og stillingu, þolinmæði 
og umburðarlyndi, sem hún jafnan hafði tamið 
sjer. Og þó eitthvað gengi aflaga, eða færi á ann- 
an hátt enn vera ætti, meðan hún var sjúk, kippti 
hún því aptur í lag, með iðjusemi og dugnaði, 
reglu- og stjórnsemi sinni. 

Eins og sannkristinn maður og prýðilega vel 
að sjer í guðsorði, var hún jafnan ánægð með 
Guðs ráðstöfun og vottaði sig ætíð í meðlæti sem 
mótlæti, er Guð úthlutaði henni, þakkláta, hóg- 


20 


væra, þolinmóða og auðmjúka þjónustukvinnu 
Drottins. Og seinast á hinni hörðu tíð, þá hún 
átti Í stríði við dauðann og mitt undir hans bitr- 
ustu átektum, stríddi hún, sem sannkristin hetja, 
örugg og Óókvíðin, undir merkjum Frelsara síns 
og sem sannur lærisveinn hans. Mannelska henn- 
ár var svo mikil og hjartagæzkan svo frábær, að 
það var hennar mesta unun og gleði að gjöra 
gott og útbreiða, sem mest hún megnaði, farsæld 
og gleði, svo það er ei ofsögum sagt um hana 
að hún var guðelskandi mannvinur. 

Hún var að vísu ekki gömul, að eins fullra 
44. ára, þegar hinum algóða Föður þóknaðist að 
leysa hana hjeðan og leiða til sín, en hún hafði 
afkastað svo miklu til farsældar og gleði húsi sínu 
og úti frá, að eptir fáa í hennar stöðu, þó hærra 
aldri nái, man liggja jafnmikið, fagurt og lofs- 
vert, því síður meira; og munu þó fáir geta lýst 
því, eins fullkomlega og það í sannleika var, allra= 
sízt jeg. 

þú, minn háttvirti og heittelskandi vin og 
bróðir, sem sjer nú á bak þínum fullkomnasta 
og dyggðaríkasta ástvini, þeim ástvini, sem þeg= 
ar á æskuskeiði hafði tengzt þjer hinu helgasta 
og styrkasta ástarbandi, og sem svo lengi og fag- 
urlega hafði fylgt þjer, með staðfastri óslítan- 
legri tryggð og trúfesti, á hinni all opt mæðusömu 
og Örðugu lífsleið ykkar — þú sjer þig nú svipt- 


at 


an úr faðmi þjer þinni dýrmætustu eign á jörð= 
unni, þínum bezta vin, þinni öruggustu aðstoð og 
lítur þig nú eins og einmana eptir, mitt innan 
um mannfjöldann. Og þið blessuð viðkvæmu, ást- 
vönu börnin góð! „Hvaða sár má yður finnast móð- 
urmissirinn! Hverr fær upp talið allt, sem yðar 
hjarta hefir nú að bera og særir yðar viðkvæmu 
tilfinningar?  Hverr fær metið það tjón sem þjer 
hafið hlotið? Sannlega eruð þjer særð því sári, 
sem yður má finnast valla eða ekki læknandi. 
Guð bjálpi og oss öllum! Skyldi jeg ekki geta 
fundið til einhvers af því, sem þjer hafið nú að 
bera? jeg sem ratað hefi í sömu raunirnar, sem 
þjer nú. Æ! mig langar til að jeg gæti eitthvað 
ljett undir byrði yðar, en jeg get lítið annað en 
grátið með yður. Og mun nokkur lá oss, þó vjer 
svölum oss með því að úthella nú nokkrum sakn- 
aðartárum? það er vissulega sú hrygðin, sem. 
er eptir Guði. 

Hverr láir það hinum bezta og trúfastasta 
ektamaka, þó sorgin leggist þungt á hann, þeg- 
ar hann sjer, að sá er ferðbúinn að flytjast að öllu= 
leyti úr húsum hans, sem var mesta prýði húss- 
ins, yndi augna hans, hans trúfastasti og Áást- 
heitasti förunautur á lífsleiðinni, hans óbryggðull 
ráðanautur í öllum hans lífs kringumstæðum, og 
sjer sig nú einmana €ptir, með blessaðan barna- 
hópinn þeirra, sjer sig nú sviptan því, sem var. 


22 


honum dýrmætast af öllu hjer í heimi, sjer sig 
nú sviptan þeirri styrku stoð, sem að fullum 
helmingi hjelt uppi húsinu ? 

Og mun nokkur lá það blessuðu börnunum, 
þó þau hafi ekka og andvarpi þungan, er þau hafa 
misst þá móðurina, er fáa átti sína líka að ást, 
umhyggjusemi og skyldurækt, sem aldrei mátti 
sjá neitt að þeim ganga, án þess að hið ástheita 
og viðkvæma móðurhjarta væri strax reiðubúið að 
mýkja mein þeirra eða bæta? Hverr, sem þekk- 
ir til þess, hvílík húsmóðir hún var, mun viður- 
kenna að það sje engin furða, þó hjúin horfi nú 
hryggum augum eptir þeim ástvini sínum, sem 
eins og bar þau, í blíðu og strítu, á örmum sjer, 
umfaðmaði þau í ástsemd, þá þau voru hrygg, 
og útbreiddi með stakasta umburðarlyndi og þol- 
inmæði, unun og gleði meðal þeirra. Má vera, 
ab sum þeirra hafi misst við fráfall vorrar elsk- 
uðu, meira enn flestir aðrir, og bíði þess seint eða 
aldrei bætur. 

Hvað megum vjer þá segja, hinir aðrir ná- 
ungar hennar og vinir?  Vort sár er einnig mik- 
ið og tilfinnanlegt. Vjer höfum misst með þess- 
ari vorri ástríku systur einhvern hinn tryggasta 
og innilegasta ættingja og vin. Hverr af oss er 
sá, er ekki minnist þess með þakklæti, hversu 
blessaður blíðufaðmur hennar var ætíð útbreidd- 
ur móti 038, hversu hýran skein úr augunum og 


23 


blíðubrosið ljek um varir hennar, hvenær sem vjer 
komum á hennar fund, og hýersu allt var í tje, 
er hún gat upphuxað að oss vera mætti til gleði 
og ánægju, að jeg ekki tali um hvað hún var fús 
og reiðubúin að liðsinna, ef þess var leitað, að 
hugga, ef á þurfti að halda; því, eins og vjer 
höfum vikið á, var hennar unun að gjöra gott 
og útbreiða forsælu og gleði, svo mikið sem hún 
ýtrast megnaði. Og svo sem hún var elskurík á 
allan hátt, svo var hún einnig staðföst í elskunni, 
því hún elskaði sína til enda. Hvert skyldum 
vjer ei finna til þess, að oss öllum er tilfallið hið 
mesta Sorgar- og saknaðarefni, þegar vjer lítum 
til þess, hvað hver fyrir sig af oss hefir misst 
við fráfall þessarar ástríku systur vorrar, eptir 
því sambandi sem vjer stóðum í við hana? Jú, 
sannarlega munum vjer allir játa, að ef vjer lit- 
um einungis til hins nærveranda, mundi fráfall 
hennar vera oss nær því óbærilegt. 

En — mínir elskanlegu! með því vjer göng- 
um. í ljósi Guðs orða, þá hæfir ei vjer syrgjum 
eins og þeir, sem enga von hafa, heldur ber 
oss, sem meðtekið höfum náðarlærdóminn Jesú 
Krists, sem hans sannir lærisveinar, að taka 
undir með hinum mikla postala og segja: „Eg 
em vel til friðs í nauðunum, í þrengingunum, í 
ofsóknunum, og — Rje Guð með oss, hvað get- 
ur þá verið móti osa“? 


24 


Elskanlegu! Aldrei sýnir Guðs orð, eða hei- 
lög trú vor, eins skýrt og áþreifanlega, hvílíkan 
krapt hún hefir í sjer fólginn, hvílíka gnótt gæða, 
himneskrar huggunar, friðar og fagnaðar, hún 
hefir að bjóða hinum sannkristnu, eins og þá vjer 
erum á einhvern hátt þjakaðir og umspenntir af 
þessa heims mótlætingum; og þó jeg viti fyrir 
víst, að þú minn háttvirti ættbróðir! sem sárast 
ert særður, geymir Guðs orð innst í hjarta þínu, 
nú sem endrarnær, og styrkir þig með þeim guð- 
dóms krapti. sem í því er fólginn, og þó jeg sje 
sannfærður um, að allir, sem hjer eru nærver- 
andi og orð mín heyra, sjeu svo mentaðir í Krists 
lærdómi, að þeir geti sjálfir safnað sjer fjársjóð= 
um þar af, sjer til lærdóms og huggunar, vil jeg 
samt leyfa mjer að benda yður á nokkur enna 
lífkröptugustu orða Frelsara vors, þau er hann 
eptirskildi heiminum og oss til huggunar, þeg- 
ar eins væri ástatt fyrir oss, og nú er. Jeg vil 
fyrst ávarpa yður með þessum óviðjafnanlega dýr- 
mætu orðum hans: „Komið hingað allir þjer, sem 
erviðið og þunga eruð þjáðir, jeg vil endurnæra 
yður“. Og þó þessi háleitu orð væri töluð til 
þeirra, er stynja undir syndabyrðinni, ætla jeg 
þau nái einnig til vor, þegar vjer erum eins stödd 
og nú. Eða mun ei brunnur miskunsemdanna 
hrærast eins“ til miskunar við öll sín börn, sem 
í nauðum eru stödd, á hvern hátt sem það er? 


' 


25 


Hvort mun hinn eilífi kærleiki geta afneitað sjálf- 
um sjer og hætt miskunsamur að vera? Nei, 
m. e.! flýjum í miskunarfaðminn og umföðmum 
vorn Frelsara í trúnni! Hyggjum enn fremur að, 
hvað hann hefur sagt, af sínu háleita guðdóms- 
valdi, til huggunar hinu sorgmædda og sundur- 
kramda hjarta: „Sælir eru harmþrungnir, segir 
hann, því þeir munu huggaðir verða“. = „Sjá“, 
segir miskunarröðddin: „eg em upprisan og lífið, 
hverr sem trúir á mig, hann skal lifa þó hann 
deyji, og — þeim, er fylgja mjer og þekkja mína 
röddu, gef eg eilíft líf; þeir skulu aldrei glatast, 
og enginn skal slíta þá úr minni hendi“. Hann, 
sem hefur sagt þetta, hefir einnig lofað að vera 
forsvar ekknanna og hinna munaðarlausu, og hef- 
ir boðið þeim að vona á sig, og hann iðrar ei 
sinna loforða, því að hann er sannorður og trúr; 
þess vegna hefir hann sjálfur sagt: „Himinn og 
jörð forgengur, en mín orð mega með engu móti 
fyrirfarast. Og enn fremur heyrum vjer hann segja, 
þegar stund hans burtfarar af heiminum var í 
nánd: „Eg fer hjeðan að tilbúa yður stað, svo. 
að þjer sjeuð þar sem eg er“. Mínir háttvirtu, 
ástkæru vinir! þegar vjer höfum safnað oss þess- 
um háleitu, huggunarríku lærdómum og guðdóm- 
legu fyrirheitum og vitnisburðum í eitt, ættum 
vjer að geta trúaröruggir tekið undir með post=- 


2 


26 


ulanum: Herra! til hvers annars ættum vjer að 
fara, þú hefir orð eilífs lífs? (Jóh. 6, 68.). 
Þegar vjer, segi jeg, söfnum þessum og því- 
líkum dýrmætum fjársjóðum kristinnar trúar svo 
sem Í eina mikla ástæðu, munum vjer kannast 
við, að oss ber að fagna mitt í sorginni og vera 
glaðir mitt í mótganginum og varpa allri vorri 
áhyggju upp á Drottinn, sem vjer vitum að er 
annt um oss. Vjer hljótum að vera sannfærðir 
um, að mótlætingar þessara tíma eru ei þess verð- 
ar að metast í samanburði við þá sælu, sem oss 
er geymd annars heims, og guðhræddir eilíflega 
njóta. Ó, elskanlegir! stillið því harm yðar! 
stöðvið yðar sorg! vitið fyrir víst, að það er hinn 
mikli Guð, hinn voldugi stjórnari himins og jarð- 
ar,:í hvers hendi ekki einasta er hlutskipti, þjóð= 
anna, heldur einnig hvers einstaks manns, sem 
hefir svo nákvæm afskipti af högum vorum, að 
jafnvel höfuðhár vor eru af honum talin, og ekki 
fellur einn titlingur til jarðar án hans vilja, því 
síður vjer, sem hann metur meir enn marga titl- 
inga — það er hinn gæzkuríki Faðirinn, hinn ei= 
lífi kærleiki, sem elskati oss svo heitt, að hann 
gaf oss sinn eingetinn elskulegan Son og alla góða 
hluti með honum, sem gaf hann í dauðann fyrir 
oss og alla menn, — það er þessi mikli, visdóms- 
falli og gæzkuríki Drottinn vor, sem tók til sín 
vora heitt elskuðu systur, sem vjer söknum nú og 


27 


syrgjum svo sáran. Ó, mínir vinir! leggjum hönd 
á munn vorn og þegjum fyrir Drottni! beygjum 
oss Í sannri auðmýkt undir hans volduga hönd, 
undir ráð og vilja vors himneska Föðurs, og seg- 
jum af hug, hjarta og munni: Faðir, verði þinn 
vilji! 

Þþakkið Guði, m. e.! af öllu hjarta, honnm, 
sem gaf yður svo dygðaríkan, tryggan og ástrík- 
an vin, yður til fylgðar, aðstoðar og gleði á lífs- 
leiðinni! Lofsyngið með Job: Drottinn gaf, Drott- 
inn tók, lofað sje nafnið Drottins! 

Já, Drottinn gaf yður hana og gaf yður hana 
lengi og vel; og þó hann tæki hana nú aptur frá 
yður, má ske fyrr enn yður varði og fyrr enn þjer 
hefðuð óskað, ef valið hefði verið á yðar valdi — 
þá vitið fyrir víst, að það er í vísdómsfullum og 
gæzkuríkum tilgangi skeð; og þó vjer skiljum það ei 
að fullu nú, þá munum vjer síðar sannfærast þar 
um. — það er svo gott að eiga allt sitt ráð í hendi 
hins alvísa. Vjer erum svo skammsýnir, að vjer 
sjáum ei hvað oss er fyrir beztu. Vjer kveinum 
- opt sáran undir baráttu þessa lífs og mótlætið 
særir oss. En mótgangurinn er oss þó nauðsyn- 
legur til vorrar fullkomnunar. Með honum leið- 
umst vjer og venjumst til að meta rjettilega þenna 
heim og hans gæði, og að leita annars, sem er 
æðra, fyllra og sælla, enn þetta stundlega og hverf- 
ula er. það vekur í oss kappið að A við af 


28 


fremstu kröptum að lifa svo dygðugu og ráð- 
vöndu líferni hjer, að vjer getum verið vissir um 
vora útvalningu, vissir um að fá að sameinast 
aptur ástvinum vorum, sem á undan oss eru hjeð- 
an farnir inn á land lifandi manna. Já! mót- 
lætið er oss nauðsynlegt, til að leiða oss og venja 
til þolinmæði, og til að fela oss Í undirgefni og 
Öruggu trausti á vald Guðs, og leita vorrar kær- 
ustu gleði af að halda oss til hans í trú og von, 
bæn og. tilbeiðslu. 

Vjer skulum þá ei kvarta nje klaga, v. m.! 
þó mótlæti hafi nú borið oss að höndum, því vjer 
erum sannfærðir um, að vor heittelskaða systir er, 
að ráði og vilja vors himneska Föðurs, frá oss tek- 
in; og hlýtur það því að vera henni og oss til 
hins bezta. Vjer viljum þess vegna, styrktir af 
þeirri trú, segja með Frelsaranum: Faðir! veréi 
þinn vilji. 

Ó, elskanlegir! Jeg veit að það er yðar mesta 
huggun nú, þegar að gleðjast af tilhugsun þess 
frelsis og fagnaðar, sem þessi vor ástvina nýtur 
nú í sameiningu við Guð og Frelsara sinn, sem 
hún hafti svo lengi, sem lífsþráðurinn entist, 
tamið sjer að elska og eptirfylgja. Hún uppsker 
nú ríkuglega ávöxtinn trúmennsku sinnar og ást- 
semi, er hún sýndi hjer. Hún var trú yfir litlu 
og mun því setjast yfir mikið. Hún vann með- 


29 


án dagurinn entist með hinni mestu samvizku- 
semi og skyldurækt að því verki, sem Drottinn 
hafði falið henni á hendur, unz hún var ei leng- 
ur fær um, það. Hún var orðin lúin af sínum 
erviðu og margháttuðu skyldustörfum, og það sá 
hinn nærgætni Faðir; því hefir honum þóknast 
að hvíla hana, því hann hefir fundið hana, eptir 
speki sinni og gæzku, hæfari til að vinna í hin= 
um himneska víngarði. Hún er nú afklædd for- 
gengilegleikanum og íklædd óforgengilegleikans ei- 
lífa skarti; frí og laus við mæðu og erviði og alls- 
konar tálmanir, sem þrátt leggjast í veg fyrir oss, 
meðan vjer dveljum hjer í dauðlegleikanum, þjón- 
ar hún nú Guði og Frelsara sínum með þeirri iðju, 
sem aldrei lýr, í sameiningu við hina sælu anda 
og alla útvalda, þar sem vjer vonum innan skamms 
að finna hana aptur, uppyngda af krapti eilífs 
lífs og uppsprettum ódauðlegleikans, þar sem eng- 
in pína, angist eða hrelling snertir hana, og eng- 
inn aðskilnaður verður framar, heldur ævarandi 
samfögnuður og eilíf sæla í framför og fullkomnun. 

Hún kveður yður nú, ástvini sína, hjer á jörð- 
unni, um leið og hún yfirgefur að fullu og öllu 
þetta heiðraða hús, sem hún svo lengi og fagur- 
lega hafði uppbyggt og margfaldlega blessað á 
ýmsan hátt. Hún þakkar yður innilegast, öllum 
ástvinum sínum, fyrir allt gott, er þjer í orði, 
viðmóti eða verki vottuðuð henni hjer; en eink- 


30 


um er sem vjer heyrum hún þakki, með viðkvæm- 
ustu hjartans tilfinningum og ástsemi, sínum heitt- 
elskaða ektamanni, fyrir hans elskuríku og trúföstu 
umhyggju fyrir sjer, og aðstoð á lífsleiðinni. Hún 
ávarpar yður einnig, blessuð börn sín, nú í síð- 
ásta sinni hjer í heimi — þjer vitið hvernig móð- 
urástin brann í brjósti hennar — hún biður yður 
að minnast sín alla yðar lífdaga, og láta þá end- 
urminningu koma yður til að halda fast við þann 
veg, sem hún hafi vísað yður á og reynt að kenna 
yður, að ganga þann veginn, sem einn leiðir til 
Guðs, til farsældar hjer og annars heims, til sam- 
fjelags við alla útvalda, í hverra flokki hún nú 
er. — Hún biður yður enn fremur og eins og 
hvetur yður alvarlega, þjer, sem eldri eruð og hún 
var búin að koma nokkuð áleiðis, að endurgjalda 
sjer móðarástina, umhyggjuna og erviðið fyrir 
yður, með því að feta í fótspor sín, einnig í því, 
að ljetta svo mikið, sem yður er mögulegt, und- 
ir byrðina með yðar aldurhnigna, þreytta og ein- 
mana föður, og styrkja hann tilað uppala í Guðs 
ótta og góðum siðum yðar yngri systkyni, sem 
hún varð nú að yfirgefa skemmra á leið komin enn 
yður. Já, hún hvetur yður til að halda áfram 
leiðar yðar í Guðs ótta, Í einingu andans, hrein- 
um kærleika og innbyrðis ástsemd hvort til ann- 
ars. Ög hún þakkar yður einnig fyrir auðsveipn- 
ina, er þjer, sem góð börn, vottuðuð henni. 


31 


Og yður, hjúin sín góð! kveður hún með 
kærleiksfullu þakklæti fyrir yðar trúu og hollu 
þjónustu við sig og hús sitt. Hún biður yður 
einnig að minnast sín og halda áfram sömu trygð- 
inni og hollustunni við sig og það; því, þó hún 
sje horfin frá yður um stund, sje það samt að 
álíta sem sjer auðsýnt, er þjer auðsýnið hennar 
elskaða ektamanni og börnum. — Vjer, hinir aðr- 
ir ástvinir hennar og ættingar, sjáum enn eins og 
í skuggsjá, ástar og blíðu faðm hennar útbreidd- 
an, til að umfaðma oss og kveðja í seinasta sinni 
hjer í heimi. — Vjer heyrum hana nú eins og 
leggja blessun sína í fyllsta mæli og með brenn= 
andi tárum yfir allt sitt hús og fela það Guði á 
hendur með fullu trausti. Vjer heyrum hana á- 
varpa það og oss alla sína vini og náunga með 
þessum dýrmætu orðum Frelsarans:: „innan lítils 
tíma munuð þjer ekki sjá mig, og aptur innan 
lítils tíma munuð þjer sjá mig, því jeg fer til 
Föðursins“. þangað og þar vona jeg eptir yður, 
og að sjá aptur og finna yður ásvini mína, sem jeg 
nú yfirgef. — „Jeg mun sjá yður aptur, og yð- 
ar hjörtu munu fagna“ — hvílík huggunar orð, 
v. m.! — „og þann fögnuð skal enginn frá yð- 
ur taka“ — hvílík sælurík tilhuxun! 

Hverr sem þekkti nokkuð til hjartalags og 
hegðunar vorrar framliðnu systur, sem hún jafnt 
og stöðugt vottaði, meðan hún dvaldi hjer í heimi, 


32 


mun vissulega kannast við, að þannig eða á lík- 
an hátt, mundi hún nú að skilnaði hafa viljað 
kveðja oss ástvini sína. 

Vjer kveðjum þig þá þannig heitt og hjart- 
anlega, ástkærasta sofnaða systirl og felum þig 
Guði á vald. Vjer söknum þín að vísu sár- 
an, en viljum þó ei mögla á móti Guðs vors 
ráðstöfun, heldur hugga oss við tilhuxun þess 
fagnaðar, friðar og sælu, sem þú nýtur nú hjeð- 
an af um alla eilífð, og við þá sæluríku von og 
vissu, að mega finna þig þar og sjá aptur, og 
njóta með þjer sælufallrar óslítanlegrar sambúð- 
ar æfinlega. Nú viljum vjer því glaðir undirtaka 
með hinum aldraða Guðs manni Símoni: „Drott- 
inn! láttu nú þjón þinn í friði fara, vjer höfum 
sjeð þitt hjálpræði“. 

Vertu þá eilíflega blessuð og sæl, bezta syst- 
ir! þakklát endurminning þín skal jafnan varð- 
veitast í blessun meðal vor. 

Kom þú til með oss, Drottinn Jesús! og stattu 
oss nú til hægri handar! 

Nú er þá að því komið að vjer hljótum að 
sleppa þjer úr faðmi vorum, ástkærasta framliðna, 
sem varst oss svo ástfólgin, að sleppa þjer út úr 
húsinu, hvers prýði þú varst, og sem þú studdir og 
styrktir að fullum helmingi! — Já, góður Guð hjálpi 
oss öllum, hjálpi þessu blessaða sorgarhúsi ! 

Farðu þá í friði, þú framliðna! þú framliðni 


33 


andi vorrar ástvinu! Vjer felum“þig að síðustu 
með heitri hjartans bæn Guðs Föðurs miskun á 
hendur, fyrir Drottinn vorn Jesúm Krist, hinn 
eilífa meðalgangara milli Guðs og manna, sem af 
öllúm oss — já, af öllumtungum engla og manna 


sje sflofaður og blessaður.af hug, hjarta og munni! 


Æ! farðu þá margsæla! margblessuð af Guði 
og mönnum!  Vjer viljum ástunda að undirbúa 
oss Í sönnum Gués ótta til sáluhjálplegtar burt- 
farar hjeðan, eins og þú, að vjer fyrir Guðs náð 
mættum finna þig aptur og aðra ástvini vora, 
sem á undan oss eru farnir inn á land lifandi 


manna, „og njóta þar ásamt  þjer og þeim eilífs, 


2 


friðar og fagnaðar og fullsælu í sameiningu við, 
Guð og Frelsara vorn, og í flokki hinna mörgu 
þúsunda. 

Guð unni oss að njóta þeirrar dýrðar, sælu 
og sóma í Jesú nafni! amen. 


Gangið svo nær, þjer, sem kvaddir eruð til 
að flytja burtu. þessa kistu, síðasta hvílurúmið 
vorrar bjartkærustu!  Vjer fylgjum með helgum 
og alvarlegum söknuði á eptir. — Farið í friði! 
amen. 


. 


34 


Mælt yfir líki stúdents og álþingismánns Gutt- 
orms Vigfússonar, áður enn það var bor- 


ið út úr svefnhúsi hans, 
af 


Stepháni prófasti Árnasyni á Valþjófsstað. 


Mínir samkristnu! 


Nú er það komið hjer fram, það sem fyrir löngu 
var auðsjáanlegt að verða mundi: Faðir og hús- 
faðir þessa heimilis liggur hjer örendur fyrir vor- 
um sjónum, og vjer — þjer hans eptirlifandi 
börn! og þjer hans vinir og vandamenn! — er= 
um hjer samansafnaðir, syrgjandi, kringum lík 
hans, til að veita honum, sem var okkur í lífinu 
svo dýrmætur vinur og vandamaður, þá seinustu 


þjónustu — til að bera hans andvana líkams 
tjaldbúð út úr þessu svefnhúsi og á leið til graf- 
„ arinnar — út úr þessu húsi, þar sem hann var 


búinn að þjást og þjakast meir enn heilt ár, und- 
ir sorgar- og sjúkdómsþjáningum og sóttarlíma, 
ekki sjaldan hinum áköfustu. 

þetta vort sameiginlegt sorgar - og saknaðar- 
verk er einnig fyrir oss, mjög alvörumikið og 
eptirtektavert. Enginn af oss veit hve nær aðr- 


35 


ir af vorum lifandi meðbræðrum, verða kallaðir, 
til að veita oss þá sömu þjónustu. Dauðinn 
liggur falinn með oss í voru holdlega eðli; hve- 
nær hann muni rjetta út hönd sína og knýja á 
dyr lífsins, veit „enginn, nema Guð einn, hann, 
sem talið hefir vora daga. Hvort dauðinn muni 
koma með langvinnum sjúkdómi og þjáningum 
eða í skyndi, svo sem elding af himni, er oss 
öllum jafnt hulið. 

þetta lík, sem hjer liggur fyrir vorum sjón- 
um, er Í lifanda lífi var sálinni samtengt, og þá 
svo elskuríkur faðir ástkærra barna og óveill 
trygðavinur vina sinna og venzlamanna, hvað 
minnir það oss á? Eins og eðlilegt er, er það 
nábleikt og dauðans skuggsjá yfir því; þó er mjer 
eins og það tali til vor alvarleg rödd. Að vísu 
hefir þáð ei mál, þó finnst mjér sem enginn hafi 
meiri málsnilld, enn þessi nú styrðnaða og aflvana 
tunga. Litla stund liggur hjer þetta lík mjer fyr- 
ir sjónum, en það vekur hjá mjer þessa hugleið- 
ingu og hjartanlega bænakvak: kenn mjer, hérta 
lífsins dauðans! að athuga mína endalykt og að 
jeg hljóti frá að hverfa! kenn mjer þánnig að 
telja mína daga, að jeg Ávallt hyggnari verði! 
þessi og þvílíkar hugleiðingar mega ætíð hreifa 
sjer fyrst hjá oss og gagntaka vor hjörtu, undir- 
eins og vjer sjáum dáins manns lík. En þegar 
vjer um leið huxum út í það, að dauðlegar 


36 


leyfar Ágætra manna eiga að verða bornar and- 
vana út úr húsunum, sem þeir í lifanda lífi höfðu 
lengi búið í með miklum sóma, og seinast hreppt 
þar fegurstu æfilok, þar sem þeir, sagði jeg, höfðu 
lengi búið í æskilegustu og unaðarfyllstu sambúð 
við konu og börn, ættingja eða vini og venzla- 
menn, þá verður oss að koma fleira í hug, bæti 
hvað þeir skilja eptir á jörðunni og hvernig þeim 
hafi liðið í þeim húsunum, sem þeir eiga að hefjast 
út úr, til þess aldrei að koma þangað aptur. — það 
er hátíðlegt og þýðingarmikið augnablik, þegar 
maðurinn er borinn örendur út af dyrum þess húss, 
er hann hafði lengi búið í við sorg og gleði, heilsu 
og vanheilsu, þar sem Drottinn lífsins og dauðans 
hafði rjett honum svo opt kaleik gleðinnar og 
hrygðarinnar. 

Þannig á nú að hefja út úr þessu húsi inn- 
an lítils tíma andvana líkama heiðarlegs höfð 
ingja og merkismanns, stúdents og alþingismanns 
Guttorms sál. Vigfússonar, sem sá himn- 
eski húsfaðirinn er nú miskunsamlega búinn að 
leiða, með sínu fólki, heim til sinnar hvíldar ept- 
ir, ekki allangt, en þó opt og tíðum mótlætis = 
eymda- og þjáningafullt líf. það er oss al- 
kunnugt, hversu opt þessi sæli vinur vor átti við 
þjáningar og sjúkdóma að stríða, og hve mikið 
hann leið, og það með jafnaði, í þessari þungu 
og löngu banalegu sinni. það er einnig kunn= 


37 


ugt, að hann bar allt sitt mótlæti í lífinu — 
missi tveggja ástríkra ektakvenna, missi margra 
efnilegra barna og að síðustu algjörlegt tjón heils- 
unnar, með frábærri stillingu og rósemi, og gaf 
sig Í öllum lífsins kjörum, stríðum sem blíðum, 
öldungis á Guðs vald og vilja. 

Nú kvetur hann, þessi vor í Drottni sofnaði 
ástvinur, þau húsin, hvar hann hafði svo mikið 
og lengi liðið. En — eins og sönn trúarhetja, 
hafði hann þó ætíð, hversu mikið sem hann leið, 
þá greind og guðrækni óbrjálaða, hve nær sem 
jeg kom til hans á endadægrum lífstunda hans, 
að þakka Drottni fyrir reynzluna; því hann kann- 
aðist við, að reynzlan verkar trúna og traustið á 
Guði og þolinmæðina í þjáningunum, að þó sá út- 
vortis maðurinn hrörni og gangi til þurtar, end- 
urnýjast samt dag frá degi sá hinn innri og að 
vjer hljótum gegnum neyð og hörmungar inn að 
ganga í Guðs ríki. — Hans stríð er nú úti og á 
enda kljáð; hann stóð í því eins og hetja, þess 
vegna hefir nú Fatirinn gefið honum sigur, heilsu 
fyrir vanheilsu, og í staðinn fyrir baráttu og þreytu 
hvíld með börnum sínum í útvaldra heimkynnum. 

Já — eins og jeg sagði í upphafi — er 
svo sem þetta lík tali til vor allra hjer nær- 
staddra áminningar orð, að vorar æfistundir sjen 
líka á enda þegar minnst varir. þessi sama á- 
minning nær einnig til yðar, elskulegu börn hins 


38 


framliðna! til ytar, sem útausið nú, eins og von 
er, yfir líki hans heitum tárum saknaðarins og 
elskunnar, hún minnir yður einnig á, að yðar líf 
er á fleygiferð og flýtir sjer til grafar, svo þjer 
lærið í tíma að búa yður sem bezt undir dauð- 
ann. Gætið að og takið eptir: látið yður sagt vera 
til huggunar, að máttvana tunga og nábleikar 
varir þessa ástríka föður yðar ávarpa yðnr nú 
sömu orðum, sem Frelsari vor lærisveina sína í 
skilnaðarrætu sinni til þeirra, er hann sagði: 
„þjer hafið nú að sönnu hryggð, en yðar hryggð 
skal snúast í gleði, því það batar yður að jeg 
fari hjeðan“!. 

það er eðlilegt, að þjer sjeuð mjög niður- 
beygð ug harmþrungin, börnin góð! út af missi 
slíks föður, svo góður og elskuríkur og umhyggju- 
samur sem hann var yður. En látið þá hugsun 
hepta sorg yðar, að þó þessi yðar góði faðir sje 
að jarðneskum návistum horfinn yður, þá eigið 
þjer ávallt dýrmæta endurminningu hans hjá yð- 
ur, og þjer eigið annan miklu æðra og betra Föð- 
ur: á himnum, sem lofað hefir að vera faðir föð- 
urlausra, og því loforði hans megið þjer öruggt 
trúa og reiða yður á það, því hann er trúr og 
heitir hvorki nje lofar öðru enn því, er hann bæði 
kann og vill efna. 

það batar yður, sagði Jesús við lærisveina 
sína, að jeg fari hjeðan. Og eins og það hataði 


39 


þá að þeir misstu sinn bezta vin og lærimeist- 
ara að líkamlegum návistum, eins mun og einn- 
ig bata yður og verða yður, undir vísdómsfullri 
og gæzkuríkri handleiðslu yðar himneska Föðurs, 
til gæfu og blessunar, að þessi ástríki faðir yðar. 
og leittogi hvarf nú frá yður til dýrðar haxs, 
sem er Faðir yfir öllu á himni og jörðu. Meðan 
hann lifði og þjer nutuð hans návistar, voruð 
þjer allt af óhult um yður í ástríkum föðurfaðmi 
hans. Þþjer vissuð og treystuð því, að hann leiddi yð= 
ur óhult, með sinni kærleiksfullri föðurhendi. Fyr- 
ir þessa blíða handleiðslu og nákvæmu umönnun 
munuð þjer hafa gengið fram lífsleið yðar á- 
huga- og athugalítil um farartálma og tálsnörur, 
sem jafnan eru nógar á veginum, einkum fyrir 
hinum ungu, sem þjer vissuð og treystuð hann 
mundi vara yður við, og verja yður þeim, eins og 
hann ávalt gjörði. — Þessi föðurhandleiðsla „var 
yður að sönnu dýrmæt, en það batar yður að þjer 
lærið sjálf að ganga yðar veg óstraffanlega. 
Já! það batar yður, segi jeg — þó yður virðist 
það nú ekki trúlegt — að þessi holli og trúi leið- 
togi er vikinn frá yður, því hinn himneski Fað- 
ir yðar og leiðtogi tekur yður nú, eins og hann 
hefir lofað, að sjer undir sína vísdómsfullu og 
föðurlegu vernd og leiðslu; hann tekur nú við 
að leiða yður til framfara og farsældar, að setja 
yður í skóla þessa líís, svo þjer æfið þar sjálf 


40 


líkams- og sálarkrapta yðar af eigin frjálsræði 
og skynsemd, að þjer lærið þar sjálf að leggja 
fram krapta yðar til framfara og fullkomnunar, 
lærið að ganga fram óstraflanlega lífsferil yðar, — 
lærið að byggja alla yðar von og allt yðar traust 
á honum einum, sem tekur yður svo föðurlega að 
sjer, agar yður og leiðir, sem undirbýr yður og 
fullkomnar með  margháttaéri reynalu á lífsleið 
yðar, undirbýr yður og fullkomnar til eilífrar 
blómgunar og fullsælu í samfjelagi útvaldra á 
himnum í sameiningu við yðar og vorn blessaða 
endurlausnara Jesú Krist, í sameiningu við elsk- 
aða foreldra yðar, systkyni, vini og vandamenn 
og öll Guðs börn. þá mun sú hryggð, sem þjer 
hafið nú, snúast í óumræðilega gleði og eilífan 
fögnuð. þessa ævarandi fagnaðar og eilífu gleði 
gefi góður Guð yður og oss öllum njótandi að 
verða, fyrir sinn Son Jesúm Krist, með aðstoð Hei- 
lags Anda! amen. 

Berum þá, að svo mæltu, burtu hjeðan, úr 
þessu svefnhúsi, enar jarðnesku leyfar ástvinar 
vors! — Heiðrum bæði hans alþektu dyggðir og 
mannkosti, hans kross og það stöðuglyndi og þol- 
inmæði, er hann sýndi undir honum! Minnumst 
þess, að enginn veit sína æfina fyrr enn öll er. 

Farðu í friði, þú sæli andi! vertu ástkæri tengda- 
bróðir! eilíflega í Guðs friði, amen. 


41 


Múskveðja yfir líki 
Guttorms Vigfússonar students og alþingismanns, 
eptir 
Einar prest Hjörleifsson á Vallanesi. 


Elskufu náungar og vinir!  Hjer erum vjer 
enn saman söfnuð — hjer á þessu góðfræga heim- 
ili er sá staðurinn, sem vjer opt áður höfum fund- 
izt á — hjer höfum vjer átt marga stund ánægju 
og skemtunar — hjer höfum vjer opt heyrt skyn- 
samlegt og nytsamlegt samtal og viðræður — 
hjer höfum vjer notið góðra ráða, huggunar og 
liðsinnis, þegar vjer vorum í vanda stödd.  Vjer, 
sem þessa höfum notið, vjer megum þakklát minn- 
ast hans, sem slíkum ræðum stýrði, sem býtti 
oss góðum ráðum og huggaði oss með þeirri blíðu 
og viðkvæmni, sem honum var svo lagin. — það 
hafa líka verið þeir tímarnir, þá vjer höfum ver- 
ið döpur og hrygg í húsum þessum, vegna þess 
vjer fundum oss skylt, ekki einungis að gleðjast 
með glöðum, heldur syrgja með syrgjandi. -—— Vjer 
höfum sjeð út bornar úr húsum þessum, ekki fyr- 
ir löngu, tvær Örendar ektakvinnnr, góðfrægar 
húsmætur, hvorja eptir aðra, og tekið þátt í sorg 


42 


viðkvæms ektamaka og móðurlausra barna. Nú 
er það í 3. sinni að sorgin hefir safnað oss hingað 
og það í flesta lagi, enda tekur nú þetta nýa sorg= 
arefni yfir allt hið undangengna. 

Ól hvað hjer er nú allt dapurt og tómlegt! 
nú er sú tungan styrðnuð, sem mælti við oss svo 
fúslega og svo opt ástarorðin blíðu — nú eru 
þeir armleggirnir aflvana, sem áður föðmuðu oss 
svo ástúðlega, þegar vjer komum á heimili þetta. 
Það skarðið, sem hjer er orðið, mun seint fyllast. 
Ástvinur vor og elskuríkasti bróðir, student og 
alþingismaður Guttormur Vigfússon, liggur hjer — 
kaldur nár. Hann, sem vjer höfum haft svo mik- 
ið yndi af, gagn og sóma, hann — er frá oss 
horfinn. Vjer eigum ekki framar í þessu lífi von 
á að njóta hans ástúðlegu og nytsömu umgengni. 
Blessuð börnin hans, föður og móðurlaus, standa 
hjer niðurbeygð af sorg og ekka. þeirra góðu 
foreldrar eru frá þeim tekin hvort eptir annað; 
þau mæna eptir anda þeirra í himininn og standa 
eptir munaéarlaus, ráðþrota og örmögnuð undir 
byrgði sorgarinnar Ól Guð minn góður! Hver 
fær staðizt svo hann falli ekki, þegar harmabylg- 
jurnar hrynja þannig á hann hvor eptir aðra, 
nema þú styrkir hann með þínum guðdómsmætti. 
Vjer hefjum því á þessari sorgarstundu hugann 
til þín, sem ert almættið og gæzkan sjálf, og 
biðjum þig að hugsvala vorum angruðu hjörtum. 


43 


Gefðu oss náð til að taka sjerhverju mótlæti, er 
þú lætur oss að höndum bera — hversu þung- 
bært sem vera kann — með sannri undirgefni og 
þolgæði — gefðu oss styrk til að geta sagt af 
hjartans sannfæringu með frelsara vorum: Faðir! 
ekki minn, heldur verði þinn vilji! — Jesús, góði 
Frelsari vor! þú sampíndist vorum eymdum og 
sveittist sjálfur blóðinu í þínu dauðastríði. — þú 
sem með almætti þínu gafst harmþrungnum systr- 
um elskaðan bróður aptur lifandi, og munað- 
arlausri ekkju hennar einkason. — þú sem hef- 
ir gefið oss það fyrirheit, að þú skulir vera 
með þínum allt til veraldarinnar enda, — virztu, 
ljúfi lausnari vor! að senda nú þinn anda, — 
anda huggunar og friðar — í vor sorgmæddu 
hjörtu, sem leiði oss í allan sannleika; sannfærðu 
munaðarlausu börnin, sem nú eru svipt einustu 
stoð sinni á jörðinni, ástríkum föður og áður dygða- 
ríkri móður — sannfærðu þau um það, að Guð 
er kærleikurinn, að meðferð hans á öllum börn- 
um hans er föðurleg og gæzkurík! Innrættu þeim 
þá öruggu trú, að þó faðir þeirra og mótir yfir- 
gefi þau, þá yfirgefi þau ekki þeirra og vor allra 
himneski Faðir!  Kenndu þeim að kasta allri 
sinni áhyggju upp á hann, sem einn hefir viljann 
og máttinn til að hjálpa enum bágstöddu! Láttu 
þau ávalt finna hugsölun í þínu náðarorði, halda 


44 


sjer við þinn veg og hafa þín boðorð og þitt dæmi 
fyrir fasta lífernisreglu alla æfi! 

þjer, minir meðsyrgjandi náungar og vinir! 
ÓT hve mikill er missir vor allra í fráfalli þessa 
elskaða ástvinar vors, sem hjer liggur örend- 
ur. Börnin hans, ung og mörg, hafa misst 
hinn bezta og viðkvæmasta föður, sem fram yfir 
allt lá á hjarta velferð þeirra andleg og líkam- 
leg. Hjúin hafa misst blíðan og nærgætinn föð- 
ur, sem var þeirra fyrirmynd og leiðarvísir í öllu 
góðu og guðlegu. 

Vier náungar hans, ættmenn og vinir, höf= 
um misst þann, sem nú var orðinn eptir, helzta 
stoðin, mesti sóminn og fegursta prýðin ættar vorr- 
ar; vjer höfum misst þann tryggvasta vininn, sem 
jafnan var fús að gefa oss góð ráð og hafði ætíð 
nægð af þeim, sem tók svo innilega hlutdeild í 
kjörum vorum blíðum og stríðum. Sveitarfjelag- 
ið, sem hann lifði í, hefir misst þann, sem hafði 
bæði viljann, vitið og framkvæmdina til að koma 
því til leiðar, er hann mátti orka og eflt gæti 
velferð bræðra hans, andlega og líkamlega; það hefir 
misst þann, sem í orði og verki afkastaði svo 
miklu og var annara fyrirmynd og foringi Í því, 
er til góðs mátti horfa. — Hryggðarefni vort er 
því mikið, missirinn sár og fyrir vorum skiln- 
ingi óbætanlegur. En — hverr er sá, m. e,, sem 
hefir tekið þenna ástvin vorn frá oss? Ól vjer 


45 


vitum það öll: það hefir gjört Faðir. vor á himn- 
um, sem er einber speki og gæzka, sem hefir sjer í 
hendi líf og eilíf kjör vor allrá, hann, sem talið hefir 
höfuðhár vor og sendir oss mótlætið í bezta til- 
gangi, svo vjer höfum ætíð orsök til að vera á- 
nægðir með stjórn hans og umráð. þegar vjer 
trúum þessu staðfastlega, þá þarf oss ekki að fall- 
ast hugur, þá þarf sorgin ekki að yfirbuga oss. 
það er trúnaðartraustið á Guðs algóðu forsjón, 
er úthlutar börnum sínum því eina, sem þeim er 
fyrir beztu; það er örugg trú á vorum himneska 
Föður, sem einn getur huggað oss og hresst, þeg- 
ar hörmungarnar sækja að oss. það var og þessi 
trúin, trúin á algæzku skaparans, sem jafnan var 
gróðursett hjá þessum framliðna ástvin og bróð- 
ur; það var þessi trúin, sem lýsti sjer Í orðum 
hans og verkum, sem hjelt honum ætíð upprjett- 
um, þegar mótlætiskrossinn lagðist á hann: þeg- 
ar ástvinirnir hvurfu honum einn eptir annan, og 
þegar hann sjálfur gat ekki borið af sjer fyrir 
ofraun þjáninganna í helsóttinni. Láttu, ó Guð! 
þessa trú vera vort athvarf nú og ætíð! Látum oss 
þá, m. e! ekki mögla móti vorum himneska Föð- 
ur, látum oss þegja, það er Drottinn, sem hefir 
gjört allt þetta, hann, sem allt vald hefir á himni 
og á jörðu og öllu niturratar og stjórnar með 
mestu speki og gæzku. Látum oss því með ró- 
legri undirgefni gefa oss undir Gués voldugu hönd 


46 


og segja með frelsara vorum: „ekki minn heldur 
verði þinn vilji“! Látum oss viðurkenna með 
þakklæti gæzku vors góða Föður, að hann gaf oss 
þenna mæta ástvin vorn, ljet oss lengi njóta hans 
sambúðar, og hefir nú frelsað hann frá hans löngu 
og stríðu sjúkdóms þjáningum, og allri mæðu sorg 
og sút þessa heims, en leitt hann inn í heim- 
kynni sælunnar til frelsara vors, á þann staðinn, 
sem hann hefir honum tilbúið! Látum oss af 
hjarta samfagna vorum bróður, sem nú hefir fund- 
ið horfna ástvini sína, er hann tregaði hjer. 
Heitt elskaði, framliðni ástvinur! vjer náúng- 
ar þínir og vinir stöndum hjer kringum líkkistu 
þína harmþrungnir; sorgin af því að missa þín, 
leggst þungt á oss; en vjer viljum samt ekki 
syrgja eins og þeir, sem enga von hafa. Vjer 
viljum taka þessu mótlæti eins og sannkristnir, 
með fúsri undirgefni undir Guðs vilja; vjer vil- 
jum gráta heitum og einlægum saknaðar tárum, 
þar vjer höfum svo mikils misst, en þó undir- 
eins þakka föður miskunsemdanna fyrir lausn þína 
og fagna yfir þínum sælu umskiptum. þínar 
langvinnu og hörðu sjúkdóms þjáningar hafa og 
að nokkru leyti búið oss undir að missa þín. Hefði 
þær ekki verið undan gengnar, mundi fráfall þitt 
hafa orðið oss enn óbærilegra á þessari stundu. 
Þegar ástvinirnir þjást lengi undir byrði sjúkdóms- 
ins, þegar harmkvælin verða æ ákafari, stríðið milli 


47 


lífsins og dauðans harðara og hættulegra, þegar 
kraptarnir þverra meir og meir, kvalirnar virðast 
óbærilegar þeim, er undir þeim liggja, og öll lífs= 
von sýnist horfin, þá er eins og elskan afneiti 
sjálfri sjer. þegar ástvinirnir heyra og sjá slíkt 
til lengdar, þá hafa þeir, löngu áður enn lífið 
slokknar, kennt saknaðarins og búizt undir að af- 
bera missirinn, þegar hann aðber. þeim verður 
þá helzt fyrir að biðja hinn algóða föðurinn, að 
gjöra sem fyrst enda á þjáningum ástvinarins. 
þessa höfum vjer, ástvinir þínir, beðið Guð, og 
þessi bæn er nú heyrð.- Hinn líknsami faðirinn 
hefir nú leyst sálu þína frá fjötrum þíns þjáða 
og tærða líkama. Hress og heilbrigður og sæll hef- 
ir nú andi þinn, studdur náðar krapti Guðs, lypt 
sjer í bústaði sælunnar á fund frelsara þíns, sem 
þú elskaðir af hjarta og lifðir hjer. Vjer vonum 
innan lítils tima að sjá þig aptur, þar sem eng- 
inn atskilnaður getur orðið framar milli þeirra ást- 
vina, sem hrein elska hafði hjer í lífi samtengt. 
Guði sje lof, sem þjer hefir sigurinn gefið fyrir 
Jesúm Krist! 

Og þegar þú — heitt elskaði ástvinur! þeg- 
ar enar holdlegu umbúðir sálar þinnar eiga nú að 
flytjast úr húsum þessum, sem þín íbúð hafti svo 
prýtt, þaðan, sem þú hafðir svo margt og mikið 
unnið þjer og öðrum til gagns og sóma, þá virt- 
ist mjer þú mundir ef vjer gætum heyrt mál þitt, 


48 


kveðja oss með þessum eða þvílíkum orðum: Bless- 
un, óaflátanleg blessun Drottins hvíli yfir yður 
öllum! Himneski faðirinn vor allra veri nú og 
ætíð yðar athvarf og styrkur til alls góðs! Sönn 
trú og einlægur guðsótti sje jafnan yðar leiðarvís- 
ir! Þþjer, mín ástkæru börn! þakkir sjeu yður 
fyrir yðar nákvæmu aðhjúkrun og ástaríku um- 
önnun fyrir mjer í mínum þungbæra sjúkdómi, 
fyrir alla elskusemina og auðsveipnina, sem þjer 
hafið jafnan sýnt mjer! Faðir yðar og móðir eru 
nú frá yður tekin, en Guð mun vera faðir yðar, 
hann mun aldrei yfirgefa yður, ef þjer slítið yð- 
ur ekki úr hans hendi.  Kappkostið að ganga á 
hans vegum! hafið æ í minnum hans gæzkuríku 
boðorð og ástundið að vaxa í náð og þekkingu 
Drottins vors Jesú Krists! Kastið svo allri yðar 
áhyggju upp á Drottinn, honum er annt um yð- 
ur! og þá mun yður óhætt, hvað sem ágengur 
hvar sem yður kann að vera ætlaður vinnureit- 
ur, og hvort sem æfi yðar verður löng eða skam- 
vinn. — Unnið hvort ötru! styðjið og styrkið 
hvort annað meðan þjer dveljið hjer! Innan lít- 
ils tíma munuð þjer sjá mig aptur, þegar þjer 
citt eptir annað komið heim í föðurlandið. Jeg 
lifi og þjer munuð lifa, eins og frelsari vor sagði, 
lifa, sjást og sameinast aptur í dýrðinni hjá honum! 
Og þjer, mín dyggu og góðu hjú, þakkir sjeu yö- 
ur fyrir þá dyggð og hollustu, sem þjer hafið auð- 


49 


sýnt mjer. Guð mun af náð sinni endurgjalda öll- 
um, sem trúir finnast á reikningskapardeginum, 
hvort sem þeir eiga að sjer meira eða minna. Sá 
sem er hjer trúr yfir litlu, mun þar verða settur 
yfir meira og fá að innganga í fögnuð síns herra 

Vjer kveðjum þig nú og í síðasta sinni, heitt 
elskaði ástvinur! lengur máttir þú ekki dvelja hjá 
oss, þínir afmældu æfidagar voru nú á enda; 
hjervist þín hjá oss var ekki nema lán um stund- 
arsakir, sem hinn alvaldi átti frjálst að taka af 
oss, þegar honum þóknaðist. Ól farðu þá bless- 
aður, margblessaður úr húsum þessum, úr sam- 
búð vorri! En þó þú sjert oss horfinn að sýni- 
legum návistum, þá mun minning þín ætíð verða 
blessuð meðal vor, og menjar þínar aldrei geta 
uppræzt.  Blíður Guðs ótti og lifandi traust þitt 
á Guði vorum og Frelsara, sem þú í orti og verki 
vottaðir fram í dauðann, og það undir hörðustu 
hríðum sjúkdómsins, þín ráðvendni, þín föður- 
lands elska, þinn mannkærleiki, þinn framúrskar- 
andi vilji og áhugi að efla andlega og líkamlega 
heill bræðra þinna, þín sparsemi, þín hófsemi, 
þinn dugnaður og ráðdeild — allt þetta og fleiri 
kostir, sem þig prýddu, munu lengi bera ávöxt, 
100faldan ávöxt hjá öldum og óbornum meðal 
vor. — Orð ritningarinnar eiga fullkomlega heima 
hjá þjer: minning hins rjettláta blífur í blessun 


3 


50 


Astríki, sæli bróðir! Þig reyndi jeg ávallt á 
samferð okkar einn meðal hinna einlægustu vin= 
anna, sem mjer hafa hlotrast. þinn missir bæt- 
ist mjer ekki meðan jeg lifi hjer! Meótaktu mitt 
innilegasta þakklæti fyrir alla þá buggun og hjálp 
og allt það góða, sem þú ávallt auðsýndir mjer, 
fyrir öll þau hollu ráðin, fyrir allt það yndi og 
gagn, sem viðræðurnar við þig veittu mjer! Ást- 
in á þjer getur aldrei dáið. Jeg vona, já! jeg er 
fullviss um að Guð, sem er kærleikurinn og inn- 
rætt hefir kærleikans tilinningu hjörtum vorum, 
muni gefa mjer færi á að sjá þig, sameinast þjer, 
sameinast þjer og elska þig í öðru lífi, ásamt með 
öðrum mínum hjartkæru ástvinum, sem undan 
mjer eru gengnir inn Í eylífðina. Vertu þá sæll, 
eylíflega sæll, ástkæri, framliðni bróðir! „Gað gefi 
mjer og öllum þínum ástvinum, sem nú harma 
viðskilnað þinn, náð til að haga svo hugarfari 
voru og breytni, meðan hjer dveljum, að vjer 
getum, þegar dauðinn flytur oss inn í æðra líf, 
hreppt þá sælu, sem þú ert núinngenginn í, svo 
vjer eylíflega megum gleðjast hvor með öðrum í 
Guðs dýrðarríki á himnum. 

Algóði, himneski faðir! álíttu í náð þinni og 
miskun alla sorgmædda! svalaðu þeim af þínum 
gæzkulindum, þegar þá mest þyrstir eptir hugg- 
un og hjálp! Taktu í náðarvernd þína föður- og 
móðurleysingjana, sem setja sitt traust á þig! 


öl 


Láttu þau finna til þess friðar í hjörtum sínum, 
sem verndi þau og varðveiti frá allri óþolinmæði 
og mögli móti þinni föðurgæzkul þegar þjer 
þóknast að senda oss þrautir og andstreymi, þá 
gefðu oss náð til að gefa oss undir þína vold- 
uga hönd og viðurkenna auðmjúkir, að allir þín= 
ir vegir sjeu einber gæzka og trúfesti! Gef oss 
að lifa kristilega og deya sáluhjálplega, svo vjer 
fáum og lifað með þjer um alla eylífð! Amen! 


Önnur húskveðja yfir líki 
Guttorms Vigfússonar stud: og alþingismanns, 
eptir 
Jón prest Jónsson á Klifstað. 


Af elsku oss til bóta agar þú, fatir! oss, svo 
vörumst lesti ljóta, leggur á neyð og kross; 
hjálp veitir hirting með; því er skylt þessu 
tækjum með þökk, og jafnan rækjum þjer hlýð- 
ið þolugt geð. 


Heitt elskuðu bræður og systur! Ekki er jeg 
kominn hingað í því skyni, að jeg ætli mjer að 
lýsa því hvað því veldur, að vjer erum komin 
saman á þetta göfuga heimili, svo sl lei úr 


52 


nálægum og fjarlægum sveitum; ekki í því skyni 
að lýsa því, hvers vegna allir eru hjer hryggvir 
og grátnir; það hefir verið gjört af þeim, sem bet- 
ur eru til þess færir, enn jeg. En harmur sá, 
er gagntekið hefir hjörtu allra, sem hjer eru ná- 
ægir, skyldra og vandalausra, er vottur þess 
hvílíkur sá var, sem hulinn er nú örendur 
innan þessara dökku líkfjala. Og ástin á honum, 
sem vjer eigum nú að bera út úr þessum húsum 
til síns síðasta hvíldarstaðar, hefir knúð mig hing- 
að, til að kveðja hann hjer í síðasta sinni með 
fáeinum orðum. 

Aldrei finnum vjer eins glöggt, hvað ónógir 
vjer erum sjálfum oss, hversu ófærir að standast 
af eigin kröptum, hversu þreklausir vjer crum, 
eins og þegar mótmælis- og harmabylgjurnar hrynja 
á oss hvor eptir aðra, þegar hið ósigranda vald 
dauðans hrífur burtu vin frá vini, og ástríkan 
föður úr faðmi barnanna, og skilur þau eptir mun- 
aðarlaus, einmana og ósjálfbjarga; hrífur burtu 
þann, er allir, sem til náðu og einhvers þurftu 
með, áttu hjá öruggt athvarf, sem var þeirra stoð 
og styrkur, huggun þeirra hrelldu og hjálpari 
bágstaddra. . Þegar slíkir harmar bera oss að 
höndum og það hverjir á fætur öðrum, mundum 
vjer ekki fá undir þeim risið, ef hin heilaga trú- 
in, er Jesús Kristur færði ossaf himnum, styrkti 
oss ekki, hin heilaga trúin, sem kennir oss: að 


53 


allt hvað Guð gjöri sje harla gott, að af elsku 
láti hann af og til sorgaskúrirnar dynja yfir oss, 
af því þær sjeu oss ómissandi, til að efla and- 
lega og líkamlega framför vora. Og reynzlan 
hefir fullkomlega sannfært oss um, að þetta er 
guðdómlegur sannleiki. Ef allt gengur að vild 
vorri, ef vjer böðum allt af í rósum, hættir oss 
svo mjög við, að gleyma æéstu skyldum vorum, 
að gleyma Guði, gjafaranum allra góðra hluta, 
gleyma því að hin jarðnesku gæðin eru ekki vor 
eign, að állt það, er vjer njótum, er lánsfje og 
á valdi Drottins að taka það aptur, þegar honum 
þóknast. — En í skóla mótlætinganna lærum vjer 
margar þær dygðir, sem annars mundu vera 058 
eins og Ókunnugar; þar lærum vjer að hefja huga 
vorn til himins og leita hjálpar hjá hinum algóða 
föður vorum, þegar oss lærist að skilja, að ekki 
er annarstaðar athvarf að finna, að umgangast 
hann í auðmjúkri bæn og öruggu trúartrausti; 
þar lærum vjer að neyta þeirra kraptanna, þeirra 
meðalanna, er „gæzka Drottins hefir lagt í ríki 
náttúrunnar, til að lækna og lina mæðu lífsins. 
Já! vjer vitum það og vjer trúum því og treyst- 
um, að allir þínir vegir, ó Guðl sjeu einskær 
gæzka, einskær miskun og trúfesti. 

Og hvenær mun oss ríða meira á að minn- 
ast þessara huggunarríku atriða trúar vorrar, enn 
á þessari stundu, þegar sá missirinn er oss að 


54 


höndum borinn, sem oss finnst að oss muni trautt 
bætast; þegar sá er hrifinn frá oss, sem var feg- 
ursta blómið ættar vorrar, þegar vjer eigum ekki 
framar kost á að sjá hann lifandi meðal vor, 
hann, sem ávallt gekk á undan öðrum til að efla 
andlegar og líkamlegar hagsældir brædra sinna, 
sem fann þá framfara vegina, er öðrum voru áð- 
ur ókendir, sem fann þá fjársjóðina, er náttúran 
geymdi í skauti sínu og sýndi þá öðrum — þeg- 
ar sú höndin er styrðnuð, sem ávallt tók móti oss 
og faðmaði oss með svo stakri blíðu, hvert sinn 
er vjer heimsóktum hann — þegar þær varirnar 
eru apturluktar, er hin hollu og góðu ráðin, hin 
blíðu og huggunarríku orðin streymdu fram af — 
þegar það hjartað er kólnað, sem brennandi var 
af guðrækni, ættrækni og fósturlands ást, brenn- 
andi af vandlætingu fyrir ósiði og íllt athæfi, 
brennandi af tilfinningu fyrir sóma og siðgæði. 
Jeg vona enginn lái oss, ættingjum þessa 
látna ástvinar, þó sorgin gangi nú hart að oss, 
af því sú greinin ættar vorrar er upprætt, sem 
styrkust var og vjer áttum undir svo mikið skjól, 
og ekki einasta að oss, heldur einnig sveitungum 
hans „vinum og fjelagsbræðrum, af því þeim auðn- 
ast nú ekki lengur að njóta litveizlu hans og 
leiðbeiningar, hjálpar hans og ráðaneytis, ljúf- 
mennsku hans blíðu og mannúðlegu umgengni, 
af því hann getur nú ekki lengur verið fyrirmynd 


öð 


þeirra og hvatamaður til dugnaðar og framkvæmda, 
hygginda og ráðdeildar og reglusemi. Jeg vona, 
segi jeg, að enginn lái oss þó vjer sjeum barm= 
þrungnir, og vildum fegnir eí hafa þurft að bera 
þessa líkkistu út úr þessnm góðfrægu húsuin, af 
því það er svo eðlilegt mannlegum tilfinningum 
að syrgja. En vjer viljum ei syrgja einsog þeir, 
sem enga von hafa; vjer viljum hugga oss við 
það, að þessi sorgaratbu:ður er oss að höndum 
kominn eptir vilja og ráðstöfun vors algóða föð=- 
ur á himnum, sem lætur það líka fram við: oss 
koma, sem hann sjer oss hollast; vjer viljum 
því ekki gleyma því, að: vera þakklátir við hann 
í mótlæti sem í metlæti, því vjer vitum og trú= 
um að það er allt harla gott, sem kemur frá 
honum. Vjer viljum lofa hann og þakka honum 
fyrir það mikla og þarfa dagsverkið, er hann 
unni þessum framliðna bróður vorum, þessum trú- 
lynda og örugga þjóni sínum að leysa af hendi: 
Vjer viljum ekki mögla eða kvarta yfir því, þó 
oss finnist hann of snemma frá oss tekinn; vjer 
vitum að vegir Drottins eru ekki sem vorir. vegs 
ir, hans huxanir ekki sem vorar huxanir. Jál 
vjer viljum jafnframt hugga oss við það, að þessi 
ástkæri ættingi vor er nú laus við allar hinar 
þungbæru mæðustundir þjáninga og harma, sem 
jafnan verður hjer hlutskipti vort dauðlegra manna, 
og hann fór sízt varhiuta af sínum skerfi þeirra — 


56 


hugga oss við það, að hann hefir nú hreppt trúrra 
þjóna verðlaun á landi ódauðleikans, að hann hefir 
fundið þar og samfagnar þeim, sem honum voru 
hjer ástfólgnir og komnir þangað á undan honum. 

þó vjer, sem fullorðnir erum, höfum hjer næsta 
þungbært sorgarefni, þegar dauðinn hefir höggvið 
þvílíkt skarð í vora ætt, þegar hinn ötuli og fram- 
kvæmdarsami mannvinur og föðurlandsvinur, þessi 
ráðholli, hyggni og reglusami, húsfaðir, er tekinn 
frá oss — þó vjer höfum harla mikið sorgarefni, 
þá eru hjer þó aðrir, sem þessi missir verfur 
að vera sárari og tilfinnanlegri, enn oss, sem er- 
um kallaðir sjálfbjarga og ættum að geta sjeð fyr- 
ir ráði voru. Hjer stendur grátandi barnahópur 
kringnm líkkistu einhvers hins ástríkasta og elsku- 
legasta föður; og þessi sorglega sjón verður að 
auka mikið harma vora. 

það er ekki alllangt síðan, að álíkt sorgar- 
efni og þetta, bar þessum börnum að höndum, 
ekki alllangt síðan þau stóðu hjer í sömu spor- 
um yfir andvana líkama ástríkustu móður; og það 
sárið, sem þau fengu þá, mun ekki enn gróið, að 
minnsta kosti hjá sumum þeirra. þá var þó nokk= 
uð öðruvísi ástatt, þá áttu þau eptir ástríkan, blíð- 
an og umhygg'usaman föður, er gekk þeim í föð- 
ur, er gekk þeim í móðurstað, og annaðist með 
stakri alúð og árvekni andlega og líkamlega vel- 


„líðan þeirra. — þetta eina athvarfið þeirra með- 


ör 


al mannanna, er nú einnig núna frá þeim tekið, 
þessi eina huggunin, þessi einka aóðstoðin þeirra 
í lífinu og það einmitt á þeim tímanum, sem skam- 
sýni vorri virðist að þau hefði sízt mátt missa 
þetta, á þeim tímanum, sem þau eru, að minnsta 
kosti sum — að jeg taki svo til orða — milli 
vita; af því þau eru nú mörg á þeim aldri, þá 
gjálíf, andvaraleysi og óteljandi afvegaleiðslur, 
er vantað veiða í snörum sínum hina fjörugu 
æskumenn. 

Þegar vjer virðum þetta fyrir oss, getur ei 
hjá því farið, að það vekji hjá oss hryggð og á- 
hyggju, að sjá þessa smælinga föður- og móður- 
lausa, eiga nú að ganga út í ósjó freistinganna 
og afvegaleiðslanna. þungbær yrði þessi tilhux- 
un að verða oss, ef „vjer vissum ekki að þau eiga 
gæzkuríkan föður. á himnum, sem. allt gjörir vel, 
allt í bezta tilgangi, og hefir sjerílagi lofað að taka 
að sjer hin föðurlausu börnin. 

Huggið yður einnig við þessa trúarfullvissu, 
þetta blíða fyrirheit, ástkæru. börn! Þþjer stand- 
ið ekki ein uppi, þegar Guð faðir yðar er með. 
yður. - Minnist þess, sem Jesús frelsari yðar sagði 
við sína lærisveina, að það bataði þá, að hann 
færi frá þeim, því ef hann færi ekki, þá mundi 
huggarinn ekki koma til þeirra, sá er hann ætl- 
aði að senda þeim frá sínum himneska föður. 
Eins og þeir skildu það ekki þá, að það væri 


58 


mögulegt, þeir gæti haft hag af því, að meistari 
þeirra og leiðtogi færi frá þeim, eins er það eðli- 
legt þó yður geti ekki skilizt það núna, að það 
bati yður, að faðir yður og leiðtogi á lífsvegin- 
um hingað til er nú tekinn frá yður. Sítar mun 
yður auðnast að skilja það. Frelsari yðar á himn- 
um mun senda yður huggarann, ef þjer haldið 
yður til hans og gangið fram í ljósi hans orða. 
þjer eruð ei einmana eða hjálparlaus, þegar Guð 
hinn algóði faðir yðar, sá er vjer lifum, erum og 
hrærumst í, er ætíð hjá yður. Hann hefir nóg 
ráð til að láta alla yðar þungbæru harma snúast 
í gleðiríkan fögnuð, og verða yður til andlegra 
framfara og fullkomnunar.  Snúið yður til hans, 
biðjið hann og treystið honum einum í blíðu og 
stríðu, er hann sendir yður á lífsveginum. — 
Þþakkið honum af hjarta fyrir það hann gaf yó- 
ur þvílíkan föður, sem þjer áttuð! þótt hann sje 
nú horfinn yður að líkams návistum, er hann þó 
enn og getur verið að nokkru leyti hjá yður: hans 
blessunarríku aðvaranir og blíðu áminningar munu 
enn vera geymdar í yðar hjörtum, yðar, sem til 
vits og ára eru komnir; þjer getið ávallt haft hans 
dæmi fyrir hugskotssjónum yðar og eptir því get- 
ið þjer sjeð hvernig þjer eigið að haga yður, svo 
þjer verðið sómi og prýði stjettar yðar, Guði og 
góðum mönnum þekk; heilagt ljós trúarinnar, er 


59 


hann glæddi í hjörtum yéar, getur ætíð lýst yð- 
ur um hinn dimma og villugjarna veg lífsins. 

þjer vinir og vandamenn vors framliðna vin= 
ar! þjer sveitungar hans! þjer gamlir og ungir! 
þjer bændur og þjónustufólk! Þjer, sem hjer stand- 
ið nú hrygg yfir líkkistu hans! hver mundi hafa 
verið hin síðasta bæn hans tilyðar, ef hann hefði 
getað náð fundi yðar, áður enn skeyti dauðans 
snart hann, önnur enn sú, að biðja yður, hvern 
eptir efnum og kröptum, að annast börnin sín, 
að ganga þeim nú í sinn stað með ráði og dáð, 
til að efla andlega og líkamlega framför þeirra ; 
og jeg er viss um, að svo er yður öll nú minn- 
istætt, hve gott hann átti af yður skilið, að þjer 
leitist við að fullnægja þessari bæn hans. 

þessi varð þá síðasti fundur okkar, ástkæri 
framliðni bróðir! þessi verður og síðasti skilnað= 
ur okkar á þessari jörðu. Jeg man þá dagana, 
að mjer þóttu ekki aðrar standir inndælli, enn að 
dvelja hjá þjer og njóta þinnar yndislegu og skemti- 
legu umgengni, þíns blíða og mannútlega við= 
móts; og þær stundirnar voru færri enn jeg vildi. 
— Jeg kveð þig þá hjer í síðasta sinni, ástkæri 
bróðir! og þakka þjer af hjarta alla tryggð og 
ástsemd, er þú au*sýndir ætíð mjer og mínum. 
Og þó missir þinn, úr jarðneskri sambúð vorri, 
olli mjer nú sárs saknaðar og trega, vil jeg hugga 
mig við það, að þessi orðin Frélsara vors rætist 


60 


á mjer og oss öllum: sælir eru þeir sem harma, 
því þeir skulu huggaðir verða! það veiti oss al- 
máttugur Guð af náð sinni! amen. 


Ræða 


haldin í kirkjunni yfir líkkistu stúdents og alþing- 


ismanns Guttorms Vigfússonar 
af 
hjeraðsprófastinum Halldóri Jónssyni 
á Hofi. 


Eilífi og algóði Guðl láttu oss aldrei gleyma þjer, 
hvorki á gleði nje sorgardögum! þegar fætur 
vorir ætla að vanmegnast á reynslunnar örðugu 
stigum, þá vertu vor styrkleiki! þegar hjarta vort 
titrar af angist, og ekki finnur frið á jörðu, þá 
gæð oss þíns Sonar himneska friði, og þegar þoka 
og myrkur hörmunganna hylja þinn kærleikshim= 
inn fyrir vorum sjónum, þá láttu oss með trúar- 
innar sjón eygja stjörnu vonarinnar og engil 
huggunarinnar til vor koma! Láttu oss með bæn 
og trú halda oss til þín í hryggð og gleði, og 
tala við þig um vor hjartans málefni, og biðja 
þig, eins og góð börn biðja sinn elskulegan föð- 
ur! þannig gef þú oss að umgangast þig á þess= 


Gl 


ari alvarlegu stundu, svo vjer megum verða hlut= 
takandi þinnar náðarnálægðar, í Jesú nafni. Amen! 

Hvenær skyldi oss, heiðraða sorgarsamkvæmi ! 
koma til hugar það sem ritningin segir: „Dýr= 
mætur er fyrir Drottni dauði hans heilögu“. Ps. 
116, 15. — hvenær skyldi oss koma þetta til 
hugar, ef ekki þá, þegar eins stendur á fyrir oss, 
og Í dag stendur — ef ekki þá, þegar vjer stönd- 
um grátandi yfir moldum þeirra, sem notið höfðu 
í lífinu — og verðskuldað virðing vora og elsku — 
sem ástundað höfðu að vera verkfæri í Guðs forsjón= 
arhendi til eflingar mannheillum, og unnið trúlega 
svo lengi sem dagur entist — sem borið höfðu 
gæfu til að koma mörgu góðu til leiðar, mæst 
í mörgu, sigrast á mörgum mótspyrnum, án þess 
að láta nokkurn tíma tilganginn helga meðalið — 
án þess að gleyma nokkurn tíma því, sem eitt er 
nauðsynlegt, — sem að vísu ekki höfðu verið það, 
sem enginn er á þessari syndugu jörðu — hei- 
lagir og fullkomnir — sem að vísu ekki höfðu 
höndlað hnossið, en kepptust eptir því, að þeir 
fengi höndlað það, eins og Kristur hafði höndlað 
þá, — og þess vegna á sínum síðustu stundum 
gátu með himneskri rósemi, er grundvölluð var á 
á Jesú trú, (litið til baka yfir lífsferil sinn, og 
tekið sjer í munn orð postulans: „Jeg hefi góðri 
baráttu barizt, hlaupið fullkomnað, trúnni haldið“ 
(2. Tím. 4, 7). — Í sannleika er það, v.m.! dýr- 


62 


mætt fyrir Drottni, þegar þvílíkir verkamenn hans 
verða kallaðir tilað meðtaka verkkaupið, og sann- 
arlega er gleði í himninum, þegar hinn mikli hús- 
faðirinn — sem er Guð og faðir þar og hjer — 
lætur segja þeim: „komið, þjer ástvinir míns föð- 
ur, og eignist það ríki, sem yður var fyrirbúið 
frá upphafi heimsins“! (Matt. 25, 34.) — Sannar- 
lega er gleði á himnum, þegar þvílík Guðs börn 
verða kölluð úr útlegðinni heim til síns rjetta föð- 
urlands, til þess — eptir trúa ráðsmennsku yfir 
litlu að verða sett yfir mikið — verða kölluð til 
æðri starfa og andlegri, í óraskanlegum friði og 
fögnuði — í nánara og sælla samfjelagi við Guð — í 
æðra og fullkomnara fjelagi enn kostur er á að njóta 
á þessari syndugu jörð; — og — því meiri gleði er 
þá á himnum — því dýrmætara er það fyrir Drottni, 
þegar hans heilagir deyja, sem lífi þeirra hjer 
hafði verið samfara meiri reynsla — fleiri og 
þyngri þrautir og mæðusemdir. — Og — hve 
algengt er ekki þetta, syrgjandi vinir! kve rjett 
hefur ekki hið guðhrædda sálmaskáld að mæla, er 
hann segir: „Krists börnjeru kross börn“, — hvílík 
sannmæli, að „þegar lífið hafi verið ágætt, þá hafi 
það þó verið mæða og erfiði“! — já — mæða 
og barátta er líf þetta; og vjer höfum hjer ekki 
einungis við hold að berjast — ekki einungis við 
freistingar og ástríður vors syndumespilta eðlis — 
ekki einungis við margar mótspyrnur, tálmanir 


83 


og vjelar, sem oss mæta í köllun vorri, í enum 
synduga og vanþakkláta heimi; — nei — vjer 
höfum einnig að berjast við sorg og mæðu — 
þrengingar og þjáningar, sem annaðhvort liggja 
á sjálfum oss, eður þeim, sem vjer elskum. það 
er ætlunarverk vort hjer — ekki einungis að vinná 
verk vorrar köllunar, heldur einnig að líða — að 
drekka þann sorga- og hörmunga bikar, sem fað- 
ir vor himneskur, eptir speki sinni og þörfum vor- 
uw, hefur oss áskenktan; — já — fyrir marg- 
ar hörmungar ber oss inn að ganga í Guðs ríki“, — 
vjer eigum að líða og stríða — líða með Jesú, 
að vjer á síðan fáum með honum dýrðlegir að verða, 
— stríða í ótta Drottins, að vjer — fyrir verð=- 
skuldan Frelsarans — megum með öllum útvöld- 
um halda eilíft sigurhrós í hans dýrðarríki! — 
Lof sje þjer, vor himneski Frelsari! að þú hef- 
ur lífið og ódauðlegleikann í ljós leitt — að þú 
hefur gefið þínum trúu stríðsmönnum þá friðandi 
og huggunarríku vissu, að ekki er til einkis bar- 
izt, að þeir „slá ekki eins og þeir, er í vindinn 
slá“; — lof sje þjer! að vjer vitum að þreng- 
ing þessara tíma getur ekki komist í nokkurn sam= 
jöfnuð við þá dýrð, sem þeirra bíður, er berjast 
hinni góðu baráttu, og varðveita trúna og góða 
samvizku til æfiloka — í þínum krapti viljum vjer 
stríða, í þínu nafni vinna ótrauðir verk vorrar köll- 
unar og ástunda, að tár vor og andvörp, á neyð- 


64 


ar og ángistar þunga tíma, megi verða þjer þúkn- 
anleg — þjer helguð! — til þín viljum vjer mæna 
augunum vorrar vonar — hjá þjer fella elskunnar 
og sorgarinnar heitu tár, og láta það vera ástund- 
un vora, að bera svo vorn kross að um oss verti 
á síðan sagt í himninum: fyrir blóð Lambsins 
blíða búinn er nú að stríða, og sælan sigur vann. 

það sem hjer hefi jeg sagt, dirfist jeg — í 
Jesú trausti — að heimfæra til þessa vors sofn= 
aða vinar: jeg spyr óhræddur og hiklaust: naut 
hann ekki, og það að maklegleikum, virðingar og 
elsku hjá öllum þeim, sem rjettilega þekktu hann 
og vildu unna honum verðskuldaðs heiðurs? vann 
hann ekki ótrauður verk sinnar köllunar? efldi 
hann ekki mannheillir? var ekki líf hans ágætt? 
en var það ekki líka mæta og erfiði? og — leið 
hann ekki með þolinmæði og undirgefni undir 
Guðs vilja? hjelt hann ekki trúnni til síns síðasta 
andartaks? Ágætt köllum vjer vanalega lífið 
þegar maðurinn hefur þegið af Guti góðar gáfur 
og mikið sálar og líkams atgjörli, — þegar ekki 
er skörtur á auð, vinum eða virðingum, og „lán 
og heppni fylgir störfum hans og fyrirtækjum. 
Allt þetta var vorum frammliðna bróður ljent, og 
það ekki af skornum skamti: að mínu áliti hafði 
hann gáfur í betra lagi — stilltar, sinnugar, far- 
sælar; — að hin jarðnesku gæðin hafi fallið hon= 
um ríkuglega í skaut má því heldur segja, sem 


65 


hann hafði fyrir svo mikilli fjölskyldu að sjá, og 
hafði í fyrstu ekki úr sjerlega miklu að spila; það 
mun líka óhætt að fullyrða, að hann hafi verið 
forstands- og búsýslumaður í bezta lagi. Um 
virðing þá, er hann naut hjá meðbræðrum sínum 
vitnar það, að hann jafnan var fyrsti maður í fje- 
lagsskap og samtökum sveitar sinnar og hjeraðs- . 
ins, og að hann hvað eptir annað var kosinn til 
að vera fulltrúi sýslunnar á alþingi; — hann 
sýndi líka í þessari köllun sinni sem hvervetna 
hrósverða alúð og hreinskilnustu og einbeittustu 
viðleitni, að traust kjósendanna á sjer ekki skyldi 
bregðast. Hvaða heppni og blessun jafnan fylgdi 
störfum hans og fyrirtækjum, sýndi sig ekki ein- 
ungis og mun lengi sýna sig — á þeim staðnum, 
þar sem hann eyddi kröptum sínum og vann sitt 
mikla dagsverk, — nei, um það ætla jeg að einn- 
ig vitni ljóslega þau miklu umskipti, sem á fáum 
árum eru orðin á búnaðarhyggindum, atorkusemi, 
framförum og velmeigun gjörvalls sveitarfjelags- 
ins, og jafnvel fleiri nærliggjandi sveita. — Jeg 
vil enganvegin ríra heiður yðar, þjer merkismenn 
þessa fjelags! en jeg vil spyrja: er hjer ekki fall- 
inn einn hinn mesti sveitarhöfðingi — einn hinn 
mesti velgjörðamaður fjelagsins? á ekki blómg- 
un þessa fjelags — að minnsta kost meðfram — 
rót sína í þessu, nú ískalda hjarta? hefur ekki 
dæmi þessa manns — hafa ekki skinsamleg ráð 


66 


hans og fortölur áorkað hjer miklu? — mun ekki 
minning hans lengi verta hjer í heiðri og bless- 
un hjá öllum þeim, sem kunna að meta mann- 
kosti hans, og vilja dæma rjett verk hans? Jeg 
taldi lífi hans það til gildis, að hann hefði verið 
auðugur af vinum (eins og jeg, og víst margir 
fleiri áttu í honum hreinskilinn og trúfastan vin) 
og ætla jeg þetta rjett hermt, þó valt sje að dæma 
um, og ætla á vinfengið í heiminum, — og á 
heimili sínu hvíldi hann í vináttunnar og elsk= 
unnar faðmi, lukkulegur í hjónabandi meðan sam- 
vista varð auðið, og frammí dauðann Iukkulegur 
faðir, í hópi sinna efnilegu og elskuríku barna. 
— Mikið hafði þannig, v. m! það lífið, sem ná 
er slokknað, til síns ágætis og það ágætasta vant= 
aði víst ekki heldur, nefnilega: þá gleðiríku með- 
vitund, að hann hefði haft vilja og ástundun á 
að gjöra Guðs vilja, og vera það, sem hann átti 
að vera. En — mæða og erfiði var þó einnig 
líf hans: jeg vil nú ekki fá mjer til orða það sem 
svo algengt er í heiminum — að hans góði vilji 
stundum kunni að hafa verið misskilinn og rang- 
færður — að hann opt kúnni að hafa mætt mót- 
spyrnum og óþakklæti þar, sem hann átti skilið 
aðstoð og þakklæti — að hann ekki ætíð hafi kom= 
ist hjá eitri illmálugrar tungu; jeg tala ekki held- 
ur um þá maðu og það erfiði, sem lífsins gæði 
optastnær verður að kaupa fyrir; — nei — fyrir 


67 
utan þetta reyndi hann mikla og þunga mæðu — 
sorg, mannraunir, þjáningar: — í mörg ár varð 
hann að sjá uppá þung veikindi föður síns; af 
af þeim 14 börnum, sem Guð blessaði með hans 
fyrra hjónaband, missti hann 6; og móður þeirra 
tók Drottinn einnig til sín, eptir útstaðin löng 
og ströng harmkvæli; — eptir að hafa lifað 14 
ár sem einstæðingur með sínum barna hóp, gipt- 
ist hann í annað sinn ungri og blómlegri konu; 
en æ! þessi lukka hans og gleði reyndist fallvölt! 
— ekki var nema liðugt árið líðið, áður hin unga 
og blómlega konan lá lík, eptir að hafa fætt hon= 
um son, hið níunda barnið, sem nú lifa eptir föð- 
ur- og móðurlaus á jörðunni. Og um sama leyti 
var einnig stundin komin, að hann sjálfur skyldi 
ganga undir hinn þunga kross langvinnra þjáninga, 
sem hann nú tæplega 51 árs gamall, 14. dag 
þ. m. eptir nálægt 14 ár er hnígin undir. — 
Fyrir löngu vissi hann það sem ekki sýndist mikl- 
um vafa undirorpið, hvern enda sjúkdómur hans 
mundi hafa, og gekk með sannkristilegri auðmýkt, 
stilling og rósemi móti dauða sínum, og í Jesú 
trú gat hann tekið sjer Símonar orð í munn: „lát 
þú nú, Drottinn! þjón þinn í friði fara“! — já, 
allar sínar líðanir — alla sína sorg held jeg sje 
óhætt að fullyrða að hann hafi borið, sem einn 
af trúarinnar góðu hetjum, með kyrrlátri þólin- 
mæði og sonarlegri undirgefni undir Guðs vilja: 


68 


mjer er enn minnisstætt sjerílagi eitt brjef, sem 
hann skrifaði mjer í veikindum fyrri konu sinn- 
ar — mjer er minnisstætt hvað það var hrærandi 
og hjartnæmt; það vitnaði ekki einungis um lipr- 
ar og fjörugar gáfur og hjartfólgna elsku til sinn- 
ar líðandi konu; heldur var það einnig fullt auð- 
myktar og lífandi trúar, þakklætis og lofgjörtar 
til hans, sem hafði leitt hann og annast frá móð- 
urlífi; — það var nokkurs konar æfi ágrip — sam= 
ið í sonarlegum og auðmjúkum anda elskunnar 
og trúarinnar: hann minntist þar Guðs föðurlegu 
meðferðar á sjer og sjerílagi þess góða hlutskiptis- 
ins, sem sjer hefði hlotnast, og þess yndis sem 
Guð hefði gefið sjer í sínum elskulegu börnum; 
hann talaði með viðkvæmni um hversu líðanir 
sinnar ástfólgnu konu skæru hjarta sitt, og — andi 
og inntak brjefsins voru þessi trúarinnar orð: 
„fyrst jeg hefi þegið það góða, skyldi jeg þá ekki 
einnig með þolinmæði taka því stríða! — skyldi 
jeg þá ekki drekka þann kaleik, sem minn fatir 
hefur mjer gefið!“ Jeg hefi einnig lesið rætu þá, 
sem hann hjelt yfir moldum mágkonu sinnar — 
sínum syrgjandi svila til huggunar; og jeg þori 
að spyrja hvern þann, sem hana heyrði, eða 
hefur lesið hana með eptirtekt, hvert bann álíti 
ekki að höfundurinn hafi borið í brjósti sjer við- 
kvæmt og guðhrætt — elskuríkt og trúaröruggt 


69 


hjarta, — já, einnig, hvort ekki sje í þessari ræða 
lipur talsgáfa og kristileg andagipt, sem óskandi 
væri að fyndist hjá sem flestum prestum; — já, 
það er ætlun mín, að þessi vor framliðni bróðir 
hafi verið sjerlega vel fallinn til prestsskapar, og 
hafði hann lengi fram eptir hug á að komast í 
þessa stöðu; en aptur var það náttúrlegt, að hon- 
um fyndist ísjárvert, að breyta þeirri stöðu, sem 
hann var í, og yfirgefa þann staðinn, sem svo 
lengi mun bera menjar hans, og þar sem Guð 
hafði blessað hann svo ríkuglega. 

Sú ályktun, döpru vinir! sem jeg vil gjöra 
af þessari ófullkomnu lýsingu þessa vors sofn- 
aða bróður, — hún liggur fólgin í þessum orð- 
um ritningarinnar, er jeg hóf með fáyrði þessi: 
„dýrmætur er fyrir Drottni dauði hans heilögu“. 
Og — það sem er dýrmætt fyrir Drottni, ætti 
það að vekja eintóma harma í hjörtum hans 
barna? er það tilhlýgilegt, að þegar fögnuður er 
í himninum, þá sje grátur og harmur á jörðunni 
— þá syrgi kristnir menn eins og þeir, sem enga 
von hafa? — Nei, kristnir menn! þannig breyttu 
ekki vorir fyrstu bræður í trúnni; — nei, til að 
vitna fyrir heiminum um þá von, sem í þeim bjó, 
sungu þeir lofsöngva á þeim dögum, sem elsk- 
andi hjörtum eru svo þungt reiðarslag, á þeim 


1) Sama hugarfari og þakklátum anda lýsa og tvö smákvæti, 
er jeg las eptir hann um sama leiti og ræðuna. 


70 


fá 


dögum, þegar ástvinir þeirra yfirgáfu þá. — 0, 
látum ekki það ljósið sem í osser — sem oss er 
sent frá himni Guðs — verða að myrkri — lát- 


2 


úm oss Í svartnætti sorgarinnar ekki hafna trú- 
arinnar blessaða ljósi! 

Með þessum orðum sný jeg mjer þá sjerí- 
lagi til yðar, þjer hin föður- og móðurlansu börn- 
in, og þjer hinir aðrir náungar og elskendur þessa 
vors í Drottni sofnaða bróður! — jeg veit hvaða 
harmur og tregi býr yður í brjósti, — jeg vissi 
það, þó tár yðar ekki segðu mjer það! — ó, jeg 
vildi af hjarta geta þerrað ykkar tár — ljett nokkru 
af hinni þungu byrði sorgarinnar af yðar mæddu 
björtum! — en — jeg finn það vel — við mig 
mætti segja: „hjálpa þjer sjálfum“! — Nei — 
að þerra elskunnar heitu tár — það get hvorki jeg, 
nje nokkur annar, sem hjer er sýnilega nálægur, 
— það getur að eins hin eilífa og ósýnilega misk- 
unarhönd hans, sem kom að, þegar hinn ungi 
maður í Nain var borinn út, og sagði með al- 
mættiskrapti við hans syrgjandi móður: grát þú 
ekki! — En það sem jeg get vil jeg gjöra; — 
það sem vjer hans þjenarar og umboðsmenn get- 
um gjört og eigum að gjöra, það er, að minna 


yður á — að brýna fyrir yður það evangelíum, 
sem hann færði heiminum — að hann sje upp- 
an og lífið — að hann sje nálægur þar sem tveir 


eða þrír sjeu komnir saman í hans nafni, o. s. 


TL 


frv. — ó, elskuðu vinir! víst er hann oss hjér 
nálægur, og fyrir trúna getum vjer heyrt hans 
huggunarorð: „grátið ekki!“ Já — og grátið 
ekki! segir hann yður og oss öllum í sínu hei- 
laga orði — grátið ekki, „því þessi faðir yðar 
og vinur! — hann er ekki dauður, heldur sefur 
hann, nýtur hvíldar eptir dáðríka dagsvinnu — 
nýtur sæluríks sigurs, sigwrs eptir útstatið stríð — 
nýtur dýrðlegra verðlauna sinnar trúu ráðsmennsku 
yfir því stóra pundinu, sem honum var trúað fyr= 
ir! — grátið ekki, segir Jesús, því elskan deyr 
ekki — elskendurnir sjást áptur, og lifa saman 
eilíflega í Guðs söfnuti á elskunnar rjetta föður- 
landi! — grátið ekki, segir Jesús, því Guð er fað= 
ir föðurlausra, og hann yfirgefur engan af þeim 
yfirgefnu! — já, grátið ekki, v. m.! segi jeg, 
hans óverðugur þjenari, — í hans nafni og um- 
boði segi jeg: grátið ekki eins og þeir, sem enga 
von hafa! — Jeg veit það, að það er svölun 
elskandi hjarta, að útausa tárum, við umhugsun 
sinna horfnu vina; — ó! skyldi jeg ekki unna 
yður þessarar svölunar! — nú, grátið þá, v. m., 
en — grátið kristilega, — látið sorg yðar vera 
auðmjúka, stilta og kyrrláta, — látið tár yðar 
vera — ekki einungis sorgar- og saknaðartár 
heldur einkum og sjerílagi lofgjörðar- og þakklætis- 
tár! — þá heiðrið þjer verðuglega minning yðar 
sofnaða ástvinar. — þakkið Guði fyrir hann — 


"2 


fyrir líf hans og dauða; — þakkið Guði, bless- 
uð börn! fyrir þá elskuríku foreldrana, sem hann 
gaf yður! — þakkið Guði, að nú er allt þeirra 
stríð á enda, og dýrðlegur sigur unninn — engin 
pína snertir þau í Guðs himni! — þakkið Guði 
fyrir þá sæluríku von, sem þjer hafið, fyrir Jesúm 
Krist, að fá aptur að sameinast þeim, og lifa með 
þeim eilíflega í óslítanlegum kærleika í sælunnar 
himnesku heimkynnum! — Samleiðin er að vísu 
þrotin, og hvert elskandi hjarta skyldi ekki finna 
ti þess, að það er þungt, að sjá ástvinum sínum 
á bak; — en, e. b.! skilnaðurinn er þó að eins 
stundarskilnaður, og erum vjer ekki vorum himn= 
eska föður um það skyldugir, að láta oss lynda, 
þó vjer litla stund verðum að feta örðugan sorg- 
arferil? — erum vjer ekki elskendum vorum um 
það skyldugir, að unna þeim þess að ná sælunn- 
ar höfn nokkru á undan oss? — já, m. e. v.! 
lærum að eignast sálir vorar í heilagri þolinmæði 
og undirgefni undir vilja vors himneska Föður! 
— þó þessi vilji sje oss stundum undarlegur og 
óskiljanlegur, þá vitum vjer, að hann er ei að síð- 


ur speki og trúfesti; — göngum öruggir og VOn- 
glaðir í þessari trú — göngum með þeim, sem 
enn eru oss tengdir elskunnar böndum — göng- 


um með þeim í flærðarlausum og hjartfólgnum 
kærleika á guðsóttans farsælu stigum; — þá mun- 
um vjer, þó smátt og smátt fækki vinirnir á jörð- 


73 


unni, finna hvíld og svölun í sjerhverri sorg — 
finna hvíld og svölun særðum hjörtum vorum við 
hið elskuríka hjarta vors bezta vinar — vors 
himneska Föður! 

Já, himneski Faðir! helguð veri þjer öll vor 
gleði og öll vor sorg — helguð veri þjer öll tár 
og andvörp elskunnar og saknaðarins, sem hjer 
væta augu og mæða hjörtu þinna barna! — 


Vertu, eilífi Faðir! — vertu faðir og athvarf 
munaðarleysingjanna — þeirra föður - og móð- 
urlausu barnanna! — gæð þinni himnesku hugg- 


un þá eptirskildu systurina, og alla náunga og 
elskendur þessa þíns í friði farna þjónustumanns! 
— og öllum þeim, sem um sárt eiga að binda 
— sem leynt eða ljóst fella elskunnar ag sorg= 
arinnar heitu tár, — öllum þeim — öllum oss 
vertu nálægur með krapti þinnar huggunar — 
öllum oss vertu- náðngur í Jesú nafnil 

Svo. veri þá þetta dauðans herfang — þetta 
frækorn, sem Í jörðina skal leggjast — þetta út- 
sáð fyrir eilífðina, — veri það af oss í kærleika - - 
kvatt og friðarins Guði falið, — veri það í friði 
Guðs geymt til hins mikla uppskerudagsins! — 
Og sá ódauðlegi andinn vors vinar, — njóti hann 
eilíflega óumræðilegs friðar og fagnaðar á upp- 
skerunnar fullsæla landi hjá öllum undanförnum 
og eptirkomandi elskendum — hjá trúarinnar 


4 


74 


höfundi og fullkomnara, Drottni vorum Jesú 
Kristi! amen. 


R æða 


haldin í kyrkjunni hjá líkkistu stúdents Guttorms 


Vigfússonar 
af 


Hjálmari presti Guðmundssyni. 


það er bæði venjulegt og tilhlýðilegt að halda á 
lopti minningu merkismanna. En engin eptir- 
"mæli verða betur talandi, eða geta orðið langvinn- 
"ari og haft drjúgari afleiðingar, enn þau sem hinn 
burtkallaði hefir sjálfur eptir sig látið 

Hans aðburðir og framkvæmd bera honum 
ljósast vitni hver og hvílíkur hann var.  Af- 
leiðingarnar samsvara því einnig opt auðsjáanlega, 
en ætíð talsvert, jafnvel þó minna á beri í fyrstu. 

Maðurinn er, eins og vjer vitum, svo langt 
hafinn af Guði yfir allar skepnur á jörðunni, sem 
Guðs.andi og Guðs mynd ber af öllu jarðnesku, 
því mannsins andi er frá Guði og hann er skap- 
aður og lagaður til Guðs myndar. því hafa líka 
ymsir mestu merkismenn gjört nafn sitt og minn- 
ingu svo að kalla ódauðlegt, enda hefir það leg- 


75 


ið eptir slíka menn sem hafði stærstu og varan= 
legustu afleiðingar, sem urðu því meira verðar 
þess viturlegri, tilhlýðilegri Ér heillaríkari sem 
þær reyndust. 

Margt er að vísu mikils heiðurs vert og 
heillaríkt í framferði og athöfnum mannanna. En 
næst rjettu hugarfari og ráðvöndu framferði, má 
þó víst teljast eitt hið fremsta, gott og tilhlýði= 
legt uppeldi barna og unglinga, og viturleg notk- 
un alls þess, sem Guð hefur gefið mönnunum til 
gagns og velvegnunar. 

Eg vil minnast hjer á góða og viturlega 
meðferð jarðarinnar, sem vitrir og miklir menn 
hafa lengi álitið einn vissasta velgengnis stofn 
landa og lýða. — Ritningin segir Guð hafi tal- 
að til hinna fyrstu manna: Gjörið yður jörðina 
undirgefna! og þá skulið þjer drottna svo að 
kalla yfir allri náttúrunni og hennar margbreyttu 
gæðum. þetta guðdómlega loforð staðfestir öll 
rjett athuguð reynzla. Að yrkja og rækta jörð- 

ina sem bezt og viturlegast, og fara eins vel með 
ágóða þann, sem hún gefur þá af sjer, er mikil- 
vægt meðal til velförnunar fjölda manna og skepna. 
því fremur sem einstakir menn eða heilar þjóðir 
skara fram úr í þessu, því betur vegnar þeim. 
Vjer getum fullsannað, að vor burtkallaði heiðr= 
aði bróðir, alþingismaðarinn herra Guttormur Vig- 
fússon — hvers jarðarför vjer asfaÐ nú í dag 


76 


með saknaðarfullri nærveru vorri, hafi eptir sig 
látið þær athafnir, sem að vísu munu halda nafni 
hans og minningu í langvinnum og verðskulduð- 
um heiðri meðal vor. — Óneitanlega var hann 
í þessu hjeraði svo að kalla fyrsti og helzti frum- 
kvöðull skynsamlegrar jarðar meðferðar og um- 
hirðingar, sem Guð blessaði með ríkuglégum á- 
vexti, svo hann uppbar árlega langtum meira, enn 
hann kostaði til og syndi þannig ljóslega, hversu 
mikils er verð og hvílík blessun fylgir rjettilegri 
meðferð jarðarinnar. Bújörðin hans, sem hann 
bætti svo. mjög og prýddi, sannar harla vel hið 
fornkveðna: húsbóndinn gjörir garðinn frægan. 
Hún sýnir það nú og sannar að sá, sem trúað 
var fyrir henni, kunni einna bezt þeirra, sem vjer 
þekkjum, að fara með jörðina. 

En hann bætti ekki einungis svo mjög sinn 
hag, heldur var hann einnig fremsti hvatamaður 
til að vekja og örfa meébrætur sína til líkra fram= 
kvæmda, svo margir hafa aðhyllst hans ráð og að 
hans dæmi bætt hag sinn og eru ordnir, líkt og 
hann, fögur fyrirmynd meðbræðra sinna og niðja 
í þessum lofsvertu framferðum. 

þessi ávinningur af skynsamlegri meðferð jarð- 
atinnar er „ekki einúngis rjett fenginn, heldur 
-heidursverður og nytsamur. Hjer er án efa ekki 
„tekið neitt af annara eign, heldur er öðrum gefin 
ljósasta ávísun hvernig þeir eigi að fara með það, 


7 


sem þeim er af Guði trúað fyrir.  Hjer er und- 
ir eins börnum og hjúum sýndur og greiddur 
beinasti vegur, til að geta lifað farsælu og nyt- 
sömu lífi. 

Mikil björg og blessun og mikill rjettur fögn- 
uður fylgir slíkum viðburðum. þannig þakka 
mennirnir tilhlýðilegast hinum mikla og gæzku- 
ríka fötur og gjafara allra góðra hluta, með því 
að votta og sýna með orðum sínum óg athöfn- 
um, hvílíkt vit og mátt hann hefur gefið þeim 
og hversu hann blessar rjetta viðleitni þeirra. 
Mikinn og óvisnanlegan heiður á því hverr sá 
skilinn, sem verður fremsti forgöngumaður að svo 
lofsverðri og nytsamlegri framkvæmd, 

Vjer viðurkennum sameiginlega með þakk- 
læti, að þessi vor heiðraði og burt kallaði bróðir 
hefur áunnið sjer sánnan og langvinnan heiður 
og opnað sínum samtíða og eptirlifandi með- 
bræðrum óbrygðulan aðgang til rjettnefndra heilla, 
gagns og frama! 

Þannig hefur hann trúlega unnið það verk- 
ið, sem Guð kallaði og styrkti hann til að vinna, og 
meðtekur því án efa verðkaup hinna trúu þjóna. 

Einlæglega fögnum vjer í dag frelsi hans 
frá þessum dauðlega líkama, í hverjum hann leið 
opt talsvert og þungt mótlæti, og nú síðast lang- 
vinnan en þó optar bærilegan sjúkdóm, þar til 
Guð sendi sinn handgenginn engil, dauðann, til að 


78 


taka hann frá allri lífsins mæðu og flytja hann 
til sinnar eylífu dýrðar. En mest fögnum vjer af 
þeim heiðri og farsæld, sem hinar miklu og góðu 
framkvæmdir hans efalaust hafa áunnið honum. 

það er skyldugt að vjer heiðrum hans minn- 
ingu og það gjörum vjer því verðuglegar, þess 
fremur sem vjer látum dæmi hans hvetja oss til 
að uppfylla skyldur vorar, eins og hann gjörði, 
og leggja allt kapp á að taka framförum og bæta 
vorn eiginn og annara hag með vitúrlegum og 
rjettum atburðum. 

Meðal velmentaðra þjóða hafa menn stund- 
um heiðrað minningu beztu og merkustu manna 
með því, að stofna ýmsar nytsamar stiptanir, sem 
annaðhvort væru kendar við þá, eða helgaðar minn- 
ingu þeirra. þessi aðferð er nytsöm og lofs- 
verð, og hefir einatt haft farsælustu afleiðingar. 
Á henni er oss líka nú í dag — heiðruðu með- 
bræður! — gefinn kostur. Með engu móti getum 
vjer betur og verðuglegar heiðrað minningu þessa 
mikilsvirta burtkallaða bróður vors, enn með því 
að sameina oss til að stofna vor á meðal bún- 
aðar kennslu skóla í hans minningu, þann 
skóla — þó hann lítill væri í fyrstu — þar sem 
efnilegir ungir menn gætu lært það, sem þeim 
væri nauðsýnlegast til að geta staðið vel og sóma- 
samlega í sinni stjett. — Vjer verðum að játa að 
vjer erum harla fákunnandi til að nota gjafir 


79 


skaparans, gæði náttúrunnar, eins vel og vera 
mætti, og þakklætis skyldan við gjafarann heimt- 
ar af oss. — Vinnureitur sá, sem þessum burt- 
kallaða bróður vorum var ljenaður til meðferðar, 
ber þess ljósan vottinn, hversu miklum framför- 
um og bótum vinnureitur hvers búanda getur 
tekið, þegar skynsamlega og kunnáttulega er farið 
með. Og þessi reiturinn getur þó án efa tekið 
enn stórmiklum framförum. Hvað mun þá um 
hina aðra, sem lítið eða ekkert er við gjört? Vjer 
erum þó allir sannfærðir um, að Guð hefur skap= 
að oss til framfara og fullkomnunar einnig í lík- 
amlegum efnum ; að honum þóknast ekki að vjer. 
höldum að:0ss höndum, eða stöndum í stað, án 
allra framfara; að honum þóknast ekki, að vjer“ 
látum gjafir hans Óónotaðar og lifum í eymd og 
volæði, þegar þarfir lífsins kalla að oss, og nóg 
gæði eru fyrir höndum, ef vjer kynnum að nota. 
En þó menn taki eitthvað þarflegt og gott fyrir 
sig án rjettrar kunnáttu og þekkingar, verður það 
sjaldan að gagni og mistekst allavega. 

Sje þetta og þvílíkt: satt, er oss mesta þörf 
á nytsamri og rjettri  mentun í stöðu vorri, til: 
þess að geta staðið í henni með heiðri oss og 
öðrum til heilla. 

Er oss ofvaxið í þessum lands parti að stofna 
hjá oss þá stiptun, sem gæfi oss hentugan leið= 
arvísir til að efla framför vora, gagn og sóma? 


80 


Er það ofætlun fyrir oss að koma þessu svo hag- 
anlega fyrir, að vjer stæðum jafnrjettir eptir, en 
uppskærum mikil not fyrirtækisins? 

Jeg tala þetta til yðar allra, heiðruðu með- 
bræður! og það er hugboð mitt, af þeirri þekk- 
ingu, sem vjer höfðum af þessum framliðna bróð= 
ur vorum, ef hann gæti nú ávarpað oss, að hann 
mundi tala til vor líkt þessu: Þjer sjáið, ástkæru 
bræður! hvílíka blessun Guð veitti mínum ófull- 
komnu viðburðum að bæta minn og annara hag. 
Margt hefir mjer í fyrstu mistekizt og margt er enn 
ekki komið í lag, en margt hefir mjer tekizt að 
bæta, og margt stendur til bóta. — þjer heiðrið nú 
sjálfviljuglega minningu mína, þakkið Guði fyrir 
þann styrk og framkvæmd, er hann veitti mjer, 
og fylgið með söknuði jarðneskum leifum mínum 
til hvíldar sinnar, en geymið minningu mína hjá 
yður. Látið hana þá minna yður á að leggja 
alla alúð á mentun og framför yðar, sem þjer 
teljið nú að jeg hafi reynt að leiðbeina yður til! 
Kostið til þessarar mentunar og framfara eptir 
efnum yðar! Heiðrið þannig minningu mína, und- 
ireins og þjer leggið vissasta grundvöll til yðar 
og eptirkomendanna velförnunar! 

Guðs aðstoð og blessun, ásamt allri rjett-- 
nefndri heill, mun eflaust fylgja þvílíkum atburð- 
um yðar, og þessa óska jeg yður um leið og jeg 
kveð yður innilegast og þakklátlegast. 


sl 


Athugið, heiðruðu bræður! þessi ummæli og 
finnist yður þau þess verð, þá takið þau til 
alvarlegrar umhuxunar, svo þau færi smámsam- 
an að sýna verkanir sínar í yðar eigin atburðum 
og framkvæmd! ; 

Allir erum vjer hjer á einum og sama végi 
og förum: hjeðan, hvenær. sem Guð kallar oss. 
Allir höfum vjer hjer vort ætlunarverk. Oss ríð- 
ur á að þekkja: það og vinna það dyggilega. Vor 
verk fylgja oss ekki einasta í komandi lífi, held- 
ur hafá þau líka hjer töluverðar menjar 

Vinnum þá trúlega vort ætlunarverk, meðan 
oss endist líf og kraptar!: þannig hlýðum vjer 
föður vorum á himnum, og getum orðið vissir úm 
hans velþóknun og blessun. Vjer óskum allir að 
eptir oss liggi margt og mikið gott, og að vor 
góðverk gleðji oss í eilífðinni; en þetta lætur Guð 
efalaust hlotnast þeim öllum, sem rjettilega leita 
þess. Farsælt verður þeirra líf, farsæll þeirra 
viðskilnaður, sannblessuð þeirra. eilífð. 

Drottinn, kenn þú oss það, sem þjer er þóknan- 
legt! þú ert vor Guð og faðir. Lát þú þinn góða 
heilaga anda leiða oss rjettan veg til æfinlegrar 
farsældar, svo öll sú heilög blessun, sem þú hefir 
framboðið oss fyrir þinn elskulegan Son Jesúm 
Krist, vorn Drottinn og frelsara, verði óbrygðult.. 
hlutskipti vort bæði hjer og síðar! amen. 


82 


R æð a 


haldin í kirkjunni yfir líkkistu stúdents og alþing= 


ismanns Guttorms Vigfússonar 
af 


Einari presti Hjörleifssyni á Vallanesi. 


þeir, sem ganga fram fyrir Guós augliti, inn- 
ganga til hans friðar, segir ritningin. Hverjir 
eru það, mínir elskanlegir! sem ganga fram fyr= 
ir Guðs augliti, og hverr er sá friður, sem þeir 
öðlast? Þeir ganga fram fyrir Guðs augliti, sem 
hafa ætíð sjer hugfasta Guðs aðstoðar nálægð og 
vanda allt sitt hugarfar, orð og athafnir, eins og 
stæðu þeir frammi fyrir alltsjáanda Guði, rækja 
með trú og dyggð þær skyldur, sem Guð og menn 
hafa þeim á hendur falið, stunda köllun sína 
með allri samvizkusemi, ástunda jafnan að. láta 
eitthvað gott af sjer leiða, láta sjer annt um að 
vera Guðs verkfæri á jörðunni, til þess með orði 
og verki og eptirdæmi að útbreiða hans ríki og 
efla farsæld bræðra sinna andlega og líkamlega. 
Að ganga þannig frammi fyrir Guðs augliti, það 
er sá heiður, sú tign, sem manninum er ætlað að 
ná hjer á jörðu. Og uppskera, verðlaun slíkrar 


83 


hegðunar er friðurinn: friður hjartans, friður við 
Guð og menn, guðlegur friður, friður, sem æéri 
er öllum skilningi, friður, sem heimurinn fær ekki 
gefið og ekki frá manni tekið. — Til að ávinna 
sjer slíkan heiður, að:ná slíkri sælu, hefir Guð 
gefið oss bendingar, lífsreglur og meðöl í sínu hei 
laga orði, í meðvitund vorri og tilfinningum hjartna 
vorra. Ef vjer gefum gaum að og fylgjum trú- 
lega þessum lífsreglum og verjum vel þessum 
meðölum, getum vjer áunnið oss. þenna heiður, 
náð þessu sæluhnossi. . En aldrei geta þessar 
bendingar, lífsreglur og meðöl gjört eins: mikil 
áhrif á oss, eins og þegar vjer höfum fyrir oss 
lifandi, eptirdæmi. Eitt þvílíkt dæmi höfum vjer 
fyrir oss, m é.! sem höfum safnast saman að 
þessari líkkistu, sem geymir holdlegar leyfar stú- 
dents og alþingismanns Guttorms Vigfússonar. 
þessi merkismaður, þessi bróðir vor og ást= 
vinur, gekk fram fyri Guðs augliti.) það vitnar 
sá vinnureitur, sem honum var úthlutaður, það 
fjelag manna, sem hann lifði íí Hann vann ekki 
einungis að hverju, sem honum var trúað. fyrir, 
hvort það var meira eða minna, með stakri trú= 
mennsku, dugnaði og ráðdeild, heldur tók sig 
fram um það, vann óþreyttur að því, sem mið- 
að gat til almennings heilla, án þess stjettar= 
skyldur hans beinlínis krefðu þess. Honum var 
ekki nóg, að honum liði sjálfum vel; hann vildi 


84 


allir nyti sömu gæða, hverr eptir sínum kring- 
umstæðum. Til að útbreiða-og-efla á sjerhvern 
hátt almenna vellíðan, varði hann mestu kapps= 
munum, — sparaði ekkert ómak. Hann neytti 
þar til trúlega hinna drjúgu gáfna og þess mikla 
sálarþreks, sem Guð hafði gefið honum, — þeirr- 
ar töluverðu mentunar, sem honum hafði veitzt. 
Og þó einstakir menn yrði til af fákænzku eða 
illvilja að leggja rangan dóm á aðgjörðir hans, 
ljet hann það ekki aptra sjer frá að halda því 
áfram, sem hann var sannfærður um áð til góðs 
mátti verða. En það var ekki einungis líkamleg 
velferð bræðra hans, sem hann gjörði sjer far 
um að efla, heldur einnig andleg. Sjálfur var 
hann vel upplýstur í guðsorði og bar jafnan lotningu 
fyrir því, lotningu fyrir guðlegum siðum og setning- 
um og glæddi hana hjá öðrum, hvar sem hann til 
náði. Sjálfur var hann gagntekinn af lifandi trú og 
hreinskilnum Guðs ótta, og glæddi þær sömu tilfinn- 
ingar rækilega bæði hjá heimilisfólki sínu og öðr- 
um út í frá; og jeg vona að ekki all fáir af 
þeim, sem hann umgekkst, beri þess ljósan vott- 
inn. — Hann rækti því köllun sína trúlega, ráð- 
vandlega og guðlega. 

Hann gekk fram fyrir augliti Guðs. það 
vottar breytni hans og skipti við alla þá, sem 
eitthvað höfðu við hann að sælda. Hann var ein- 
lægur, trúr og staðfastur vinur, ráðhollur, hjálp- 


85 


samur og höfðinglyndur við þá, sem leituðu hjálp= 
ar hans. Hans blíða og viðkvæma lund gat aldrei 
horft aðgjörðalaus á bágindi annara, og varð ein- 
att fyrri til að afstýra þeim og hvetja aðra til 
þess, enn hjálpar hans væri beinlínis leitað. Hann 
leit aldrei beinlínis á sinn eigin hag, heldur und- 
ir eins á annara. Fals og tvídrægni var honum 
viðbjóður. Hann talaði hreinan og beinan sann- 
leika skorinort og hispurslaust, hverr sem í hlut 
átti. Hann spornaði við ranglætinu, og verndaði 
sakleysið, þar sem hann gat því viðkomið, og ljet: 
aldrei manna ótta nje mannhylli aptra sjer þar sem 
skyldan og rjettvísin, eptir hans sannfæringu, var 
á aðra hlið. 

Hann gekk fram fyrir Guðs augliti. það vitn= 
aði háttsemi hans og breytni við ektakvinnur hans, 
börn og þjónustufólk. Hann var blíður, ástúóð- 
legur og viðkvæmur ektamaki. Hann var góður 
og ástríkur faðir allra barna sinna, og bar mikla 
umhyggju fyrir velferð þeirra andlegri og líkam- 
legri. Hann var röggsamur og stjórnsamur, blíð- 
lyndur og velviljaður húsfaðir og ljet sjer annt 
um að laga og fræða þjónustufólk sitt; munu 
þeir margir, sem vildu nota sjer tilsögn hans, bera 
þess menjar, enda naut hann að maklegleikum 
ástsældar og virðingar allra þeirra, sem þjónuðu 
honum og vildu taka sjer fram. 

Af því hann gekk nú þannig fram fyrir: 


86 


Guðs augliti, — af því hann var þannig grand= 
var, skyldurækinn og ráðvandur, eins og sjálfur Guð 
sæi hjarta hans og hegðan — þá ávann hann sjer 
líka friðinn. Hann naut friðar hjartans. Hans 
eigin meðvitund sagði honum, að hann hefði leit- 
azt við að uppfylla trúlega allar þær skyldur, sem 
honum voru á herðar lagðar. Mennirnir gátu ekki 
krafizt meira eða vænt af honum; og til Guðs 
gat hann haft þá auðmjúku von að geta notið 
þeirrar náðar og miskunar, sem að hylur bresti 
vori og breiskleika, þegar vjer leitum hennar í 
trúnni og leitustum við að verja vel þeim kröpt- 
um, sem Guð hefir gefið oss til að verða bétri 
og fullkomnari.  Hamingjusamlega keppti hann 
að þessu takmarki. þess vegna gat hann án á- 
sökunar litið til ens umliðna, rólegur til ens nær- 
veranda og kvíðalaust til ens ókomna. Með ró- 
semi og guðrækni hjelt hann sjer fast við fyrir- 
heit Guðs orða; hann hafði reynt:að þau eru ó- 
brygðul, enda voru þau ljós hans og leiðbeining 
á allri vegferðinni. Hann setti jafnan örugga von 
sína til hans, sem hafði verið athvarf hans frá 
barnæsku og ekki yfirgefið hann á efri árunum, 
sem leiddi hann eptir sínu ráði og meðtók hann 
loks til vegsemdar. 

Ávallt, — hvað sem honum bar að höndum, 
ástvina missir eða sjúkdómsþjáningar, er hann 
varð marg opt að þola og nú síðast í enni lang- 


87 


vinnu og erviðu helsótt — ávallt viðurkendi hann 
gæzku Drottins og möglaði aldrei nje) kvartaði, 
heldur bar kross sinn með stakasta þolgæti og 
trúartrausti fram í andlátið. — Hann naut frið- 
ar á sinu heimili í ástúðlegri sambúð við ekta= 
maka, börn sín og hjú. það var band elsku og 
virðingar, sem þar hjelt öllu saman. það var 
andi kærleikans, sem glæddist þar í hjörtum allra, 
taladi á allra vörum, stýrði allri háttsemi og hegð- 
an. Guðræknin, siðsemin og ánægjan fylgdi heim- 
ilinu, helgaði vinnuna og laðaði að sjer blessan 
Drottins. „Skemtilegar og guðrækilegar viðræður 
lífguðu og bættu heimilisbraginn. Viðkvæm ást 
milli foreldra og barna gjörði ávallt lífið inndælt 
og sykraði þeim öllum hvert mótlæti. 

Í ástríkri umgengni með ektamökum og börn- 
um leitaði hann sjer mesta yndis, skemtunar og 
hugsvölunar, þegar daga sorgarinnar bar að. því 
ekki sneiddu þeir hjá húsi hans, heldur enn ann= 
ara. En það voru ekki sorgir af áhyggjum 
þessa lífs næringar, eða af hverfulleik fallvaltra 
gæða. þó Guð blessaði vel efni hans, — bless- 
aði dugnað hans og ráðdeild, þá festi hann aldrei 
hjartað við auðinn, nje ljet hugann einungis hníga 
að honum. Neil það voru sorgir þær, sem eru 
sameiginlegt hlutskipti allra manna, þær sorgir, 
sem særa að vísu hvert viðkvæmt hjarta, en hefja 
þó sálu sjerhvers sannkristins manns meir og meir 


88 


yfir hið jarðneska. Nærri mátti honum ganga 
missir efnilegustu dóttur fulltíða, og þar á eptir 
tveggja beztu og ástúélegustu ektakvenna, hvorr- 
ar eptir aðra. Seinna viðkvæma sárið bar hann 
til dauðans. því undir eins og hann hafði feng- 
ið það, missti hann algjörlega heilsuna og lá 
rúmfastur eptir það, optast undirlagður beizkum 
sjúkdóms þjáningum, þar til miskunsömum Guði 
þóknaðist fyrir rúmri viku, að leysa hann mildi= 
lega frá þessa heims mæðu. 

En hann syrgði ekki eins og þeir, sem enga 
von hafa, heldur auðmýkti bann sig undir Guðs 
voldugu hönd, viðurkenndi með þakklæti þau gæði, 
sem Guð hafði lánað honum um stundarsakir, og 
huggaði sig við þá von að sjá aptur og sam= 
fagna ástvinunum í æðra og betra lífi. Meðan hann 
lá sína þungu banalegu kepptust hans ástríku 
börn, — hvert eptir sínum mætti, — og hin góða 
tengdadóttir hans, að gera honum þjáningarnar 
sem bærilegastar og ljetta undir krossinn með 
honum. Hann elskaði þau og þau hann heitt og 
innilega til enda, þá er hann kvaddi þau síðasta 
sinni, fól þau Guðs gæzkuríkri handleiðslu, lok- 
aði aptur hálfbrostnum augum sínum og fól sinn 
anda í Föðursins hendur. Nú fylgja þau honum 
öll til grafarinnar, til að sýna honum síðasta vott 
þakklætis, virðingar og ástar hjer í lífi. 

þessarar sælu friðarins hefir vor framliðni 


89 


ástvinur notið í líinu; og nú nýtur hann friðar 
á landi lifendra, þar sem engin sorg, enginn dauði 
er framar til, þar sem Guð hefir tilbúið þeim, er 
hann elska, þá sælu, sem ekki hefir auga sjeð, 
ekki eyra heyrt og engum hefir í hug eða hjarta 
komið. Hans þjáði líkami fær nú einnig að hvíla 
rótt Í móðurskauti jarðarinnar, laus við alla þján- 
ingu. Skyldum vjer þá ekki, m. e.! samfagna 
af hjarta þessum vorum ástvini og bróður, sem 
gekk hjer fram fyrir Guðs augliti og er nú inn- 
genginn til friðar? þökkum Guði af hjarta, 
sem nú hefir leyst þenna sinn dygga þjón frá öllu 
andstreymi lífsins, látið hann fara hjeðan í friði 
og tekið hann til sín í friðarins sælu heimkynni! 
— þó hinn rjettláti deyi of snemma, þá er hann 
þó í hvíld, og hans minning varir í blessun á jörð- 
unni. Vor framliðni ástvinur barðist góðri bar- 
áttu og hefir endað skeiðið, hann geymdi trúna 
og góða samvizku til æliloka; nú er honum veitt 
kóróna sigursins. 

Geymum þá, elskuðu náungar og vinir! minn- 
ingu þessa vors elskaða brótur meðal vor í þakk= 
látri og virðingarfullri endurminningu, og látum 
dæmi hans hvetja oss til að stunda þann veg- 
inn, sem leiðir til óendanlegrar farsældar og frið- 
ar Í sælunnar eilífu heimkynnum, veg Guðs ótta, 
ráðvendni, trúmennsku og samvizkusemi í upp- 
fyllingu vorra skyldna! Látum oss -- oss sjálf- 


90 


um til huggunar og leiðbeiningar á vorri óförnu 
lífsleið, — taka með oss, frá gröf þessa vors sæla 
ástvinar, minningu þessara orða heilagrar ritn- 
ingar, sem koma svo vel heim við líf hans og 
dauða: þeir, sem ganga fram fyrir Guðs aug- 
liti, innganga til friðar. 

Vertu, góði himneski Faðir! vor huggun, vort 
athvarf, vor styrkleiki í lífi og dauða! amen. 


s.n 


sái 


Hneit oss hjör 
hjarta ið næsta 
dýrra dómskapa 
Drottins himna, 


91 


T 


er lífkaldur 
lífs og frægðar 
eyðir lagði 
lík í jörðu 


Guttorm Vigfússon 
stúdent og alþingismann Austfirðinga. 
Hann var fæddur 17. nóvembermán. 1804. 
Giptist fyrra sinni 1826 
Halldóru Jónsdóttur Vefara 
eignaðist með henni 14 börn, og syrgja nú 8 
þeirra ágætan föður. 

Missti hana 8. nóvembermán. 1852. 
Kvongaðist annað sinn 30. júnímán. 1854, 
og gekk að eiga Mristinu Jónsdóttur 
(prests á Hofi í Álptafirði). 

Átti með henni einn son, er lifir föður sinn. 
Missti hana 22. júlímán. 1855, 
en andatist 12. septembermán. 1856. 


Feldi' ofsnemma 
frægur dauði 
háfan meið 
heiður sveitar 


og byrgði mold 
unz blómgast aptur 
ítur laukur 

á Ódáins landi 


92 


Tjáir ei deila velur vizka, 
um dáinn mæring veitir eilíf 
viður Lávarð ást elskendum 


lífs og dauða, óskafundi. 


Oss hvarf blíður barna faðir, 

búa prýði', er gladdi lýði; 

ver ágætur, vinur bezti, 

vanda málum deildi án táli. 

Logaði ást í beztu brjósti 

(birtu verkin fögur merki) 

Guðs og manna og gætti að sönnu. 
Góðum tregi deyr því eigi. 


s. G. 


tnum 


F a a í | A 
Mi “ . Í Á 


nn En 


fr A ES 


